Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I 



1 111111 III lllllll ly III III II ||ra||||i 

lllllllllll 

6000890120 



^ 



^ i®'s 1:7® «g 

ADaYFODIAJ). ; 



niUAX (; w Y N 1-; I) 1). 







fev^^ 



*■:'* 



1 



YR 



ADGYFODIAD. 



GAN 



lEUAN GWYNEDD. 



'* Oittja yr Udgom • gla, %*t melrw • gylbdir jn uiUji^redig, a nlata • aewidlr- 
OMwii moment, ar dankwiad Uygad, with yr Udgora diwvddaf."— Pjlvi. 



CAERDYDD : 

CTHOEDDWYD GAN W. OWEN, HEOL BUC. 

1850. 



" Goreu ym om Rheen ragfeddu 
Rhwydd araith o brif iaith brydu 
Pryddestawd i'r Drindawd dracthu 
Tracthfoliant teilyngdawd dalu." 

EUDR Sais. 




, 30-4 1901 



RHAGNODUD. 

Ni syniodd awdwr y Bryddestawdl ganlynol yr amcanai v Pwyllgor 
gaethiwo y Beirdd at yr Adoypodiad mewn ystyr gyfyngoC yr hon na 
olygai fwy na*r weithrcd o adferu hywyd i gyrph y meirwon, O gan- 
lyniad, cymerodd olwg eang ar v tettyn, ac ystyriodd ef fet Pkif 
hODWBDD Cristionooaeth. Heb Adgyfodiad, Cnst ni buaaai yr oil a 
wnaeth yn gymeradwy, ac heb adgyfodiad y meirw ni buaaai yn teymasu 
hyd oni oByd ei hoU elynion dan ei draed, ac beb yr athrawiaeth a'r 
canlynfadau hyn, ni buaaai Criationogaeth yn rhagon, ond yn ei moea- 
oldeOf ar amryw grefyddau erdll. 

Oan mai Adperiad ydvw vr Adgyfodiad^ yr oedd yn naturiol aytwi 
ar gyflwr cyntefig dyn, nl derbyuydd byvrfd o law Awdwr fiod a 
bywyd — ^fel pechadur yn ei goUi — ^tel caethwaa i Satan ac Angau mewn 
canlyniad, ac ar drueni diobwtb y byd pan yn anadnabyddua o'r athraw- 
iaeth. Yr oedd yn rheidiol^ Iiefyd, fwrw golwg ar foddion adferiad 
bywyd ac anfurwoldeb drwy Angau Criat, — ar effeithiau dedwydd ei 
adgyfodiad ar y byd, — ar ragarwyddion, golygfe'ydd, a chanlyniadau y 
dydd mawr ei hunan, ac ai^ gwluhad cymluniau mawreddua Duw, a i 
feddyliau o hedd tuag at ddyn. Ar gynllun mor eang nid hawdd oedd 
cyfanaoddi Pryddeatawdl nr. Oa bemir Caniad II. yn anmherthynol 
i r teatyn, (ymddangoaai i'r awdwr fel yn rheidiol i gadw ei unoliaetb), 
gellir ei adael heibio heb niweidio nemawr ar yatyr y caniadau ereill, y 
rhai a ddaliant gyaylltwd uniongyrchol ig Athrawiaeth yr Adgyfodiad 
yn ei gwahanol ranau. 

Gofph. 12, 1850. 

Cenfydd y darllenydd oddiwrth y Rhagnodiad uchod, i'r Bryddeatawdl 
ganlynol gael ei hanfon i Eiateddfod Rhuddlan. Gan na cbyhoeddwyd 
•n math o feimiadaeth ar y cyfanaoddiadau aflwyddianua, yn mhelladi 
na dywedyd fod yn y doabarth cyntaf ** aaith neu wyth o gy&naoddiadau 
o brydferthwch anghymharol, a chaniadau a addument Unyddiaeth 
unrhyw oea a gwlad, apeliaia at un o'r Bamwyr am adyagrif o'r 
feimiadaeth ar y cyfanaoddiad hwn, ond ni che&ia ateb. Anronaia at y 
Pwyllgor, drwy y Parch. T. W. Bdwarda. A .C. Atebodd y gwr da 
hwn yn gyflym a boneddigaidd, nad oedd y fath beth a beimiadaeth i*w 
gael, heblaw rhyw nodau cyfrinol o waith W. Jonea, Yaw., y rhai yr 
oedd yn anhawdd iawn eu darllen. Dyma y rheawm fod y Bryddeatawdl 
hon yn ymddangoa heb y fium a roed ami. Deallaf y rheaid hi yn 
hedwaread, Yr oedd cyfanaoddiadau tri o brif feirdd ein gwlad o'i 
blaen,— tri oeddynt wedi enill y Oadair Farddonol yn barod. Oni buaaai 
fod beirdd mor enwog wedi eu rheau ar fy ol, teimlaawn yn fwy hyderua 
yn nghy wirdeb y feimiadaeth. Yn ol argoelion preaenol, bam y cynredin 
aydd i benderfyn!> teilyngdod y prif gyfianaoddiadau a anfoni»yd i 
RttddUn. 

Cyhoeddir y Bryddeatawdl hon hob herio neb na beio undyn. Cy&n- 
aoddwyd hi mewn cyatudd trwm, ac anfonir hi i fysg fy nghydwladwyr, 
fel offrwm calon ddiolchgar am athrawiaeth mor wynfydcdig. Wrth 
cdrych yn mlaen nid oca i mi lawer o ddyddanwch heblaw ynddi hi, na 
nemawr o gyaur ond wrth gofio, mai diddymwr Angau y w '* yr Adgy- 
fodiad a'r Bywyd." 

lEUAN GWYNEDD. 

Caerdydd, Rhag. 5, 1850. 



CYNWYSIAD. 



Caniad I. 
Rhagarweibiad 5 

Cahiad II. 
Gwrtbryfel h Ghwynip Satan • , 

Caniad III. 

Dymchweliad Teyrnaa Bywyd: Gonnes-lywodraeth Satan 
ac Angao ••.... 16 

Caniad IV. 
Rhyfel Bywyd 21 

Caniad V, 
Brwydr y Groea ,, , 29 

Caniad VI. 
Bywyd yn Angan S6 

Caniad VII; 

Y Gobaith Gwynfydedig 43 

Caniad VIII. 
Nob Sadwrn y Ddaear • 51 

Caniad IX. 
Boran Tragwyddoldeb ac Adgyfodiad y Meirw 56 

Caniad X. 

V Farn Dragwyddol a Diwedd Amser 68 

Marwnad Mrs. Hemans 80 



YR ADGYFODIAD. 

CANIAD I. 

BHAGABWEIKIAD. 

Yr Adgyfodiad yn ddadguddiedig, — Ma^rredd y testyn. — El gysyllt* 
iadau. — Dymuniad. — Bywyd yn briodoledd hanfodol i'r Duwdod. — 
Duw yn cyfiana ei nator i fodau e»iU. — Cyflw gwreiddiol dyn. — 
Effeithiau y Owymp. 

Yn ngeiriau Nc^ mynegir am y dydd, 

Y dygir caethion beddau byd yn rhydd 
Drwy Adgyfodiad, ar ysbrydol wedd, 
O'r meirw oH^ a llwyr orchfygu*r bedd ; 

hen%ch well i'r wynfydedig awr, 

Y chwytb yr udgom dros derfynau'r Uawr ! 
Nes dwyn o-r ddaeai, a dyfnderau'r. m6r 
Farwolioabyd ynghyd at orsedd Job. 

(> wyrthiau Naf, y benaf oU fydd hon, 
Pe hebddi hi ni byddai'r nef mor lion, 
Ni wdodd natur un gyffelyb wyrth 

1 adfer cyrph o'r tywyll ferwol byrth ; 

Ni chanfu bydoedd y feth ddwyfol rym -^ 

Ni tbeimlodd uffern y fath gerydd Uym, 

Ni chlywodd dyn erioed lawenach iaith,. 

Ni cbanodd engyl am gy&rtal waitk. 

B 



YR ADGYFODIAD. 

Hyn ddengys, Dduwdod fel yn flfynon bod; 
A bywyd pob-peth oddiwrtho'n dod ; 
Hyn ddengys g3mlliin yn ymestyn o 
Ororau nefoedd i ddaearol fro, 
Ac yn ei ol, drwy oesoedd maith y llawr, 
Fel cadwen gref at orsedd Duwdod mawr ; 
Hyn daena wawl ar bob amheus lin 
Fu'n destyn d'ryswch i farwolion blin. 

Er cyrhaedd hyn y treuliwyd oesoedd maitb, 
I ddysgu dynion mewn aberthol iaith ; 
Er cyrhaedd hyn y crewyd engyl nen, 
Ac y gadawodd Crist y ll^s uwchben : 
Er cyrhaedd hyn bu rhyfel yn y nef, 
Ac ar y ddaear, rhwng ei allu ef 
A gallu crenlon yr nffemol ddraig, 
Nes gwasgu'r lesu i oer fynwes craig. 

Er cyrhaedd hyn, y taenwyd geiriau lor, 
I'r hoU genedloedd ar y tir a'r mor ; 
Er cyrhaedd hyn goddefwyd byd i droi, 
Yn lie yn anwn ei dragwyddol gloi ; 
Er cyrhaedd hyn Uewyrcha henliau gwych, 
A myrdd o ser, fel un tanbeidiol ddrych ; 
Nid ydyw'r bydoedd ond fel eang sam, 
Y'n arwain pob-peth at weithredoedd bam. 

O ryfedd ddydd ! y prif o ddyddiau nef! 
Prif orchest Duwdod welir ynddo ef ; 
Yr olaf weithred o fyrddiynau fydd, 
Try olau hatd ar bob dyfiiderau cudd ; 



YR ADGYFODIAD. 

Gan ddangos Uwyddiant hoU gynlluniau Duw, 
Yn adfer byd i anjGEtrwoldeb gwiw ; jt 

Y maith fydysawd drwy bob eang barth 
A wel elynion I6r yn gwisgo gwarth. 

Boed i mi nerth i dremio ar y wedd, 
A wisg y byd ar forau dattod bedd ; 
Fy ngolwg redo o*r cyn-oesoedd pell, 
Hyd olaf awr yr " Adgyfodiad gwell ;" 
Gan ddangos Duwdod yn ei oil yn oil, 
Heb adael rban o'r ymdrech fawr ar goll ; 
^oed i mi gael o*r cysegredig d^, 
Fel Esay gynt i ysbrydoli'm c^n. 

Cyn gosod cylchoedd anfesurol nen, 
Na theithio haul mewn cerbyd gwych uwchben ; 
Cyn seilio ser y maith eangder fiy, 
Na gwneud planedau yn ysblenydd lu : 
Cyn Uanw nef k pbur seraphaidd serch, 
Na geni'r byd o groth y Tryblith erch ; 
Cyn creu angylion glwys na Uunio dyn, 
Na byw o ddim, ond bywiol I6r ei hun : 

Teymasai ef ar orsedd gwynfyd pur 

Heb deimlo gofid, nac unigol gur ; 

Rhaid oedd iV natur fod yn fythol nn, 

Heb goll terfyniad, nac attaliad h(m ; 

Di-ddechreu yw— di-ddiwedd hefyd bydd, 

A'i an&rwoldeb ynddo'i hunan sydd ; 

Ei nodwedd ef yw by wyd Uawn, didrai, 

Heb un dibyniad, ac heb wendid boi. 

B 2 



8 YR ADGYFODIAD. 

Pan greodd fydoedd yn uchelder nen, 
A Uunio maith Qrielau Gwynfa wea ; 
Ei fywyd oedd yn ,eiddo ef ei hun, 
Difod oedd engyl — ^ni cbreasid dyn; 
Nid ydoedd tafod a adroddai fawl, 
Na thraethu clod Creawdwr bydoedd gwawl ; 
Ei bur ogoniant ymdywalltai'ii iwys, 
Ar rudd distawrwydd, oedd yn Luno'n ddwys ; 
Ond hwn a sylwedd ni theimlasent werth 
Pelydrau nef, heb ddeall dwyfol nertb. 
Mynegai Natur fawr gademid Ion, 
Ond am ei hanfod, hi ni allai son : 
Am hyn rboed bywyd i angylion gwi^, 
A ehrewyd dyn yn rymus "enaid-byw;" 
Cyfranai I6a ei natur bur yn awr. 
Ysbrydion creodd yn y nef aJr Uawr^ 
Bwriadu wnai wneud santaidd fodau byw, 
Yn etifeddion oo^trwoldeb Duw. 

" Ychydig k" oedd dyn nag angel nef, 
Daearol" wisg^ amgyrchai'i yBbryd ef ; 
Ond er ei fod yn gwisgo Uen o gnawd, 
Fr gwyehaf angel yr oedd ef yn frawd, 
A mab i Dduw yn.llawn anfarwol firi^ — 
Hyn ydoedd cyflwr ein. cyn-riaint ni. 
Khoed iddyn^ deg baradwys Eden ardd, 
Yn drigle hoff cyn cyrhaedd Gwynfe hardd. 
I'r Wynfa deg heb os dygesid hwy, 
Heb.deimlo gofid nac angeuol glwy' ; 



YR ADGYFODIAD. 

Heb ysgar corph odd'wrth yr enaid cu, 

Na*i osod yn y marwol feddrod du ; 

Ond cawsent hwy a'i hil newidiad gwiw, 

O drigle daear i baradwys Daw, 

Ond drwy i ddyn i Dduw yn elyn droi, 

A fflamawg gledd, ffordd bywyd gadd ei chloi. 

Daeth dyn yn farw, ac wrth goUi 'i chwyth 

Yn angau, rhaid oedd iddo &rw byth. 

Ei anfarwoldeb a adalwodd Duw, 

A marw wnaeth etifedd bythol fy w 

A'i gorph yn aberth marwol lygredd aeth, 

Yn mhriddell oer yr athrist feddrod caeth. 



CANIAD IL 

GWRTHRYFEL A CHWYMP SATAN. 

Cynlluniad y cwymp gan Satan. — Cyflwr gwreiddiol Satan a'i ang- 
ylion. — Eiddigedd a hunan-fyfyrdodau Satan. — Llygredigaeth yr 
angylion. — Rhyfel yn y nef. — Syrthiad Sata^ a'i angylion*— Eu 
cyngor rhyfel.— Satan yn cynllonio cvymp dyn* 

Y golled fawr drwy ddig y diafol ddaeth, 
Ei ddyfais ef a ddygodd ddyn yn gaeth ; 
Y codwm tost gynlliiniwyd ganddo ef, 
Er attal grasol ddarpariadau*r nef. 
Unwaith cythreuliaid yn angylion fu 
Yn ngwynfyd nen yn ogoneddus lu, 
Boreol ser, ysblenydd oeddent oil 
A theg eu gwedd, heb harddwch nn yn ngboU 



10 YR ADGYFODIAU. 

Eu tegwch hwy oedd tegwch pur y wawr, 
Eu nerth a'u deall oedd ryfeddol fawr ; 
Ysbrydion Duw, a meibion boreu wawl. 
Fob un a'i lais yn Uawn anthemau mawl ; 
Mor gyflym bwy a chi;?im oleuni nef, 
Eu nertk oedd fwj iA boUt y daran gref ; 
Ond trosedd Diafol a'u dylanwodd hwy, 
Ac yntau bechodd ar y cyntaf drwy 
Eiddigedd at ddedwyddwch teulu dyn, 
A digder at y Duwdod pur ei hun. 

Un pryd yn mawrion gyman£ioedd nef 
Cyhoeddai Duw ei rasol fwriad ef, 
wisgo'i fab fel dyn mewn dynol gnawd, 
A'i wneud drwy hyn i ddyn yn henaf frawd ; 
A ehodi dyn i wych orseddan nef, 
Drwy UBo'i natur, gyda'i natur ef ; 
A dVedai, " Pan a'm Mab i farwol fyd 
Angylion Duw, addolwcb ef i gyd. 
Pan wisgo gnawd, eydblygwch yn ei wydd, 
A'i wylio bydded eich ga&lus swydd.'' 

Eiddigai Satan weled urddas dyn, 
Beth ? uno enawd k Duwdod pur ei hun I 
A oedd y pridd i esgyn gorsedd nef, 
Yn uwch ei fri, yn fwy ei barch n^ ef > 
Efe ! yn fiaenor boll angyHon Duw 
I roddi Ue i ddyn-greadur gwyw ? 
Ei galon falch ddycblamodd yn ei fron, 
A'i balchder dig oedd cyntaf drQsedd hon ; 



YR ADG YFODIAD. 1 1 

ysbryd pur yn ysbryd aflan aetli» 

Ac yn ei fynwes troai drwg yn waeth ;— 
" Myfi, prif ysbryd bywiog lengoedd nen 
My£[, i ddyn i grymu'm huchel ben ! 
Myfi i ddyn, abwydyn gwael y llawr, 

1 blygu ^in yn ngpi^yddfod nefoedd fawr! 
Myfi, y nesaf oil at orsedd Duw 

I fod yn is nk llwch ! anhyall yw ! 
Os dewis Duw gy&mod gyda dyn 
Gwell imi fod — yn Dduw— i mi fy bun ; 
Aed Duw a dyn, a nef o'm ga&el I, 
Ond bytb ni choUaf fy mbriodol fri. 
Os boffii Duw iselder, yno aed, 
Ni thyna fi i'm satbru dan ei draed. 
Paham y rbaid i rymus ysbryd byw 
Ymgrymu'n wael a tbalu parch i Dduw? 
A'i gwell yw ef n& mi i dderbyn mawl ? 
Pwy roddodd iddo ar ysbrydion bawl ? 
Ai iawn ei fod o'i danbaid orsedd wen 
Yn Uywio hoU amgylchoedd eang nen } 
Imi ni ddyry ran, nid wyf ond gwas, 
Ond gyda dyn, y mae sm &arho tras. 
Wei, felly gwnaed, — ^ymuned gydag ef 
Os m3ma ddyn; — ^mi fynaf finau'r nef; 
Os myn y Uwcb, pabam y rbaid i mi 
O wynfyd nef, ei wasaidd ddilyn i 
Y ddaear wael. Mor eang ydyw'r nen ! 
Byd ar ol byd, a bydoedd bytb beb ben ; 
Myfi, er oil a deitbiais filwaitb drwy 
Ysblenydd fydoedd, ni amgylcbais bwy. 



12 YR ADGYF0DIA1>. 

Er pelled bum ax lawer gwibdaith chwim^ 

Y pellder oedd ax ol y cwbl yn ddim ! 

Diderfyn fees, i'r aswy, de, uwchkw. 

Goris, yn agos, pell, ao yma, draw ; 

Os methu wnaf i gael ei orsedd ef, 

Mi fynaf orsedd mewn amgenach nef. 

Aed at ei ddyn. Ond Uuoedd nef yn awr 

Dilynant fi ; gwell ganddynt nef nk llawr. 

Bydd uwch eu bri o fewn fy nef fy hun 

Na pbe y crymeht ger y Dwyfol ddyn. 

Angylion nef i blygu'n wir i ti ! 

Pe plygent oil, bytb, byth, ni phlygaf fi I 

Yn natur dyn, y Duwdod, daear yw 

Yn urddas nef, gall Ar^gel wneuthur DuW T* 

I fysg Angylion mewn digofaint aeth» 
Darluniai iddynt eu sefyUfa gaeth, 
A ffrom eiddigedd llanw wnai eu bryd, 
Anogai hwy i ymfyddino'n i^hyd ; 
O honynt, Uuoedd unent yn ei gais, 
Cyd-dyngent oil i enill nef drwy drais ; 
Neu seilio nef mewn rhyw amgenach man 
Na chaffid dyn na Duw o honi ran. 

Ymuno gWnaent yn un filwraidd dorf, 
Heb un o*u mysg, a chanddo galon lorf ; 
Ymsymud wnaent fel anferth gwmwl du 
Y'r gwyntoedd llymion drwy'r eangder fry ; 
Pob im oedd ddewr, pob im ^ uchel lef 
Wynebai ar y Rhyfel yn y Nep. 



YR ADG^YFODIAD. 13 

Cerbjdau Duw i*r frwydr ymgasglent oU, 

luoedd I6r nid ydoedd un ar goll ; — 
Byddinawg dorf, myrddiynau goruwch rhif 
A glain eu harfau megys haul ar lif ; 

A thebjg oedd eu gr3nQiiis waew-ffyn 

1 goedwig oesol ar ystlysau bryn. 

Eu rhawd oedd gyflym ae o dan eu traed, 
Yr awyr denau megys marmor gaed; 
At luoedd Satan buan nesent hwy, 
A'r FALL o'u gweled, gynddeiriogai'n fwy ; 
01 ol cyflymai arfog luoedd br&d, 
Adseiniai bydoedd uchel floedd y g&d ; 
Arf yn ngwrth arf, adlamai gyda nerth, 
Fel maen treigliedig ar y clogwyn serth. 
Yniroliai*r g^d yn ail i d6nau dig, 
Yn erbyn creigiau cedym, balch eu brig ; 
Ar darian angel chwalai picell din, 
Ymdaflai'n ol yn fyrdd o wreicliion min— 

Y oledd ar helm — ^yr helm wrtbdaflai'r cledd, 

Y oledd ddycbwelai yn fwy flfroch ei wedd ; 
Ysbrydion Duw gilgwthient lengau'r Fall, 
Ac yntau ail enynai*r gid heb ball : 

Ond buan gan daranau cryfion Duw, 

A mellt ei ddig eu trowyd oil yn wy w ; 

Ymlidiwyd hwy o holl ororau gwawl, 

A bydoedd fyrdd gyd-ddyrchent fonllef mawl. 

Drwy eigion awyr hyd i anwn ddu, 
Fel meUten syrthiai'r gorcbfygedig lu, 



14 TR ADGYFODIAD* 

Ac megys clogwyn wedi llithro bryn, 
Ymsuddent oU yn eigion tanllyd lyn ; 
Chwym daflai hwn yn uchel d6iiau tkcL 
£r fiiirfio gwrthgerdd i'r nefolaidd g^. 
O'i amgylch oodai ban glc^wyni 'u brig 
Ac oesol fwgdarih ar eu penau dng, 
Ac o'u crombilau, ffiydio wnai yn gras 
Frwmstanaidd neint yn jrsol fi&ydiau glas ; 
Ac ar eu glenydd, chwythai dreigiau hyf, 
O'u bamgylch trigai pob gwenwynig bryf ; 
Byd megys hwn, oedd cartref myrdd a fu 
Yn eistedd ar orseddau nefbedd fry. 

At ol Vt Uu ymgodi yn y man 
O'r erchyll boethlyn a chyrhaeddyd glan, 
Eu cynghor rhyfel cadwent mewn rhyw bant 
A ddeifid gan hyli&wg boethlyd nant, 
Ymrwygent oil gati lym angerddol ddig, 
Cynddaredd yn mbob mynwes euog drig, 
CoUasent nef, a'u colled oedd yn fawr ; 
Ymdreigki rbai mewn digder hyd y Uawr^ 
Croch alwai ereill am filwrol bynt, 
Er eniU nef a'i gwynfyd megys gynt ; 
Ymsyniai rbai mai gwell oedd anfon Uu 
I chwilio boll gyffiniau'r carcbar du, 
A bamu'n lawn am boll ansoddau'r wlad, 
Cyn ail anturio ar ddifaol g^d. 

Ac felly bu ; ond pan y crewyd dyn, 
Hywbryd ymrodiai Satan wrtbo'i bun, 



YR ADGYFODIAD. 15 

A synio wnai yngh jlch y mawredd glwys 
A roid i ddyn, ac ocheneidiai'n ddwys. 
Ond buan syrthiai i ddigofus w^ 
£r dwyn i bechod a digo&int ddyn ; 
Fel hyn cynlluniai am orcbfygu Daw 
A difa pur ddedwyddwch Eden wiw. 

" Wei, gan mai coUiant yw fy mythol ran, 
Ac nad oes obaith am un nefol fan, 
lily wodraeth. fjmaf er ei Ddwyfol wg ; 
Os da ei allu ef, a fyddai'n ddrwg 
I mi ei ddil3m a Uywyddu'r oU, 
Sydd yma gyda mi o feibion coll f 
A mynu ereill,— os oes modd iV cael— 
0*i deymas ef, ormeswr dig anhael ? 
Os hoffodd ef ardd Eden iddo 'i hun, 
Os yw am gael i uchder nef y dyn,— 
Beth fyddai dwyn y dyn yn was i mi, 
A*i gael i wadu ei ysbrydol fri ? 
Ha ! siomai hyn ei holl ddichellion ef, 
Ac er ei engyl, byddai'n wag ei nef; 
Ond fi, os dyn i'm gafael unwaith cawn, 
Efe a*i hil, wnaent ufibm imi*n llawn ; 
Am orsedd Daw ei llanw caiff ei hun, 
Os gallaf gael i'm teymas deula dyn/' 



CANIAD III. 

DYMCHWELIAD TEYKKAS BTWTD : QOBMES-LTWODK- 

AETH SATAN AC AKOAU. 

Y cwymp.— Ymadawiad Bywyd. — Bwriad i adferu dynion. — Rbaglyw- 
iaeth Angau. — Adgof o'r Addewid. — Ernes by wyd. — Ei had-<ioddiad. — 
Syniadati y byd am sefyllfa ddyfodoL— Syniadau yr Israeliaid. 

Cynllwynion Satan yn llwyddianus fii, 
Daeth dyn a'i hil yn ddeiliaid codwm du, 
CoUasant fywyd ac an&rwol hedd, 
Gan enill angau a phriddellau'r bedd. 
Yn Adda trengodd holl hiliogaeth dyn, 
Pawb oil syrthiasant, pan y cwympodd un. 
Ar awr en cwymp dadseiniai nffem i&wr, 
Ei gwyll a rwygid gan faddugol gawr. 
Oorlonai Satan a'i -angylion drwg, 
A'u crechwen gref gynhyrfei'r oesol fWg, 
Nes iddynt dybied y caent weled dydd 
I'w rhoi o'u carchar yn ysbrydion rhydd. 

Y byd yn awr yn eiddo Satan ddaeth, 
Ei ormes flin arosod ynddo wnaeth ; 
Ap ei feddianu byth y rbodd ei fiyd, 
A'i uwchaf gais oedd bod yn Dduw t Byd ; 
Ei onnes-lywiaeth seiHodd yn mhob man. 
0*r isel ddyflByn, i'r mynydd-dir ban, 
O godiad haul i V bell faehludiad ef, 
I'r llawr y rhwygodd holl fanerau nef. 



YR ADGYFODIAD. 17 

Troi TEYBif AS Bywyd wnaeth yn dalaeth dd\i, 
Rhodd ANOAu'n Rhaqlyw i'w thrigolion tru, 
Ca*dd deulu dyn jn blant marwolaeth oil, 
Ac etifeddion axmherfynol goll. 

At drosedd dyn ffodd Bywyd tua*r nef, 
Ni ddaliai*!! hwy gymdeithas Ion kg ef ; 
Ar denau aden i*r wybrenau ffbes 
I ^dd yr Hwn, i Eden gynt a'i rhoes ; 
Gadawai ddyn dan. drom angeuol wae, 
Ac yntau*n ddyfiiach mewn trueni ^e. 
Ond Duw feddyliai am adferu'r byd, 
£r byddai 'r gwaith yn hirfaith, pwysig, drud ; 
Ei Fab ymwystlodd i ddychwelyd dyn 
A thxechu uffem yn ei nerth ei hun, 
Addawodd ddryllio hoU ragfliriau'r bedd, 
A bratbu angau kg angeuol gledd ; 
Ysbeilio'r cadam a holl Luoedd briLd 
0*r deymas d&g oedd eiddo Duw ei dad. 

Teymasai Angau ar derfynau^r llawr, 
I*r llwch y dygai nerth a thegwch gwawr ; 
Cystuddiol oes, a blin ddirboenus dranc 
Oedd cyfran pawb— diarbed oedd ei wane ; 
Fob gwlad ac oes a blygent ger ei froD, 
Llywodraeth Dychryn oedd dros ddaear gron ; 
Ymdaenodd dii-nos dros brydweddau'r byd 
Diflanu wnaeth ei holl fwynderau prid, 
Gorseddai tristwch ar ei nychlyd wedd ; 
Olflaen yn wastfid, ymagorai'r bedd ^. 



18 YR ADGYFODIAD. 

Clefydau fyrdd oedd filwyr Angau blin, 
Ni tharfid hwy gan un ddi%nol ffin ; 
Ymruthro wnaent, ysbeilient gysur oes, 
Nid ydoedd bywyd ond diderfyn loes ; 
Llem boen wrth fyw, ac ar ol marw, bedd, 
Oedd cyfran pawb, o'r bwthyn byd y sedd. 

,Ond cofiai rbai am gyn-addewid Duw, 
Y deuai eilwaitb ogoneddus Lyw, 
O Had y Wraig i faeddu'r fyddin dd^l ; 
Hyn oedd i*w meddwl fel goleuni cu ; 
Ac er Da wyddent am orcbfygu'r bedd, 
Cryf oedd eu byder am anfarwol bedd. 

Un gwr oedd enwog fel dilynwr Duw, 
Mewn santaidd wylder yr oedd ef yn byw ; 
Yn Uwybrau'r nef y rbodiai ar bob awr, 
A cban Jebofa, percbid ef yn fawr ; 
Ac mi diwmod colli Enoch wnaed, 
Diangai ef beb adael ol ei draed, 
Er gwaetbaf Angan, i dleuni pur, 
Heb brofi loes na tbeimlo marwol giir. 
Yn ernes bywyd yr esgynai ef 
O ferwol fyd i fytbol wynfyd nef. 

Ymddigiai Angau, — ^ymgreulonai'r Bedd, 
Mwy awcbus bogent eu dif aol gledd, 
Er bratbu'n gynt bob marwol yn y byd 
Rhag iddynt ddianc wrtb gael aros c'yd ; 
Fel hyn yn fuan y byrbawyd oes 
Holl ddynolryw, yn ycbwanegol loes. 



YB ADGYFODIAD. 19 

Aeth heibio oesoedd heb nn goUed mwy 
Na neb yn dianc rhag angeuol glwy' ; 
Ond lywbryd pan oedd angau'n ddifraw iawn, 
A*r Bedd a'i ebyrth yn orlifol lawn, 
I Ian lorddonen deuai oerbyd t4n, * 
Gan ddwyn Eltas gyda llafar g^, 
Yn ysbail bywyd, er cysuro'r saint, 
Y deuai'r dydd y caent debygol fraint. 



Mwy milain Ai^gau, — a mwy dig y Bedd, 
Ceryddai Satan hwy oddiar ei sedd. 
Gan eu rhybuddio mewn cynddeiriog w^, 
Na chollent arall o holl epil dyn. 



Byrheid yr oes,— cyflawnach oedd wae, 
I ddy&ach carcbar, daear suddo wnae ; 
Fob doetb o*i mewn yn isel grynia*i ben, 
Ystyrid Angau fel terfynol len 
Bhwng byd a bedd beb obaitb byw draobefh, 
Ni wyddid dim am brynedigol drefii. 
Rhyw ddA Dartarus yn ngorllewin oer, 
Heb lewyrcb banl na goleu gwan y Lloer, 
Yn ngbrombil daear, fel y tybient hwy, 
Oedd cartref pawb ar ol angeuol glwy', 
Ymsuddai'r oesoedd mewn anobaith dwys, 
Fel craig mewn m6r wrtb ei naturiol bwys. 
I ddoethiouL Groeg, a Bhufisun uehel glod, 
Nid ydoedd bywyd ond rhyw ddibwys n6d — 
Rbyw eiliad fdr, o'r braidd yn werth ei chael, 
Cyn troi ysbrydion yn gysgodau gwael ; 



20 YR ADGYFODIAD. 

Nid oedd yn Hades nac Elysium wawr, 
Am ddwyii y corph o laith briddellau'r Uawr, 
Llesg iawn eu cred, cymysglyd oedd eu bam, 
Ni feiddient feddwl am wneud angau'n sam. 

Yn myBg y breiniol etholedig had, 
Ddygasai Daw i drigo'n Ngbanaan wlad, 

Y %nai cred y deuai'r corph i'r Ian 

O lygredd bedd, er myned iddo'n wan ; 
Dysgwylient am ryw adeg fawr ei phwys, 
A'u gobaith ydoedd fel pelydrau glwys, 
Troent gysgod angau megys goleu-ddydd» 
I'r rhai a gredent mewn diysgog %dd. 
Ni wyddent lawer am y ddedwydd awr, 
Ond eu hychydig oedd yn gysur mawr, 
Yn fynychaent yn^ddeiliaid Uethol o&, 

Y bedd oedd. iddynt megys ceuffos ddofh^ 
O'i gafell oer, ni' fedrent sugno hedd, 
Trist oedd eu calon ar ymylau'r bedd, 
Pan yndda dodent eu hanwyliaid lion, 
Galaru wnaent fel rhai heb obaith bron ; 
Tir tywyll oedd, heb amo olau glwys, 
Ond caddug tew yij, d6 magdduawl dwys ;^ 
Dan ormes Angau y gruddfanai'r byd, 
Tra cloai oesoedd yn ei garchar mud, 
Nes y diffoddid hoU obeithion hedd 

Fel canwyll egwan yn awelon bedd^ 



CANIAD IV. 

BHTFJSL BYWTD. 

Dytgwyliad am yMessia.— • Ei enedigaeth. — l^welwch cy n y dymhestl . — 
loan Fedyddiwr y iliagiedegydd.^Y bedydd.— Syniadau a gweith- 
redoedd Satan.— 'Meddiaat cythfenlig.-— Y teintiad«— Deehreoad y 
Rhyfol.— Nodweddiad Tywyaog y Bywyd.—- Digofiaint y gdynion* — 
Y firwydr gyntaf kg angau.*-Yr ail«->-Brwydr ag angau a'r bedd.— 
Daipariadan at y firwydr olaf. 

Ar ol i oesoedd dreiglo yn j blaen, 

Mewn Uawer gwlad ceid grymus dyb ar daen, 

Fod dydd yn d'od pan enid rhywun mawr 

I adfer hedd i boll drigolion llawr. 

Dysgwylid ef fel milwr dewr ei wedd, 

I emll byd, a bod yn drane i*r bedd ; 

Dysgwylid iddo adfer auraidd oes, 

A pburo'r ddaear o bob ingol groes. 

Ac wele, daeth ! Cyflawnwyd geiriau Duw ! 

Yn Meiblebem y ganwyd mebyn gwiw ; 

Cydganai engyl-*llawenycbai saint, 

Addolai doethion fel goruchel fraint ; 

O gylch ei gryd oedd eithaf tkwd a gwael, 

Prif weision nef yn wastad oedd i'w cael ; 

Addoli wnaent mewn gostyngedig fryd, 

Y cyn-anedig ddygodd I6r i*r byd. 

Aeth blwyddau beibio beb derfysgu'r Bedd, 

Gadewid Angau*n dawel ar ei sedd, 

Efe a Satan ronent ysbail byd, 

Heb nn ambeuaeth na pbarbai o byd ; 

C 



22 YR ADGYFODIAD. 

Nid ydoedd argoel a ganfyddent hwy, 
Yn dangos iddynt unrhyw berygl mwy ; 
Llithrasai oesoedd ac ni choUwyd un— 
Dau oedd eu colled oil o deulu dyn ; 
Ac ymgysorent, gan, mor f^r yr oes, 
Y teimlai pawb yr im angeuol loes. 

Daeth y Bedyddiwr mewn meudwyaidd drem, 
Yn chwith ei wisg, a'i finiog iaith yn ll^m ; 
Yn yr anialwch y bedyddiai lu, 
A thrwy y wlad, rhyw gynhwrf rhyfedd fu ; 
Daeth Satan heibio er cael gwel'd y gwaith 
A dimad dyben y &tli ddefod Iaith ; 
Ac wrth ymdroi i sylwi yn y fen, 
Un dydd, canfyddai y golenni dui 
Yn disgyn ar y Bedyddiedig un» 
Fel mwyn golomen, o hawddgaraf lun ; 
A dwyfol lais a hoUtai'r wybren fry, 
" Hwn yw fy Mab, fe'm Uwyr foddlonodd I !*' 

Arswydodd Satan pan ganfyddodd dd3m, 
Yn arddeledig fel Mab Duw ei hun ; 
A gwibiai tyb, fel mellten drwyddo ef^ 
Mai hwnw oedd cymodydd dyn i'r Nef, — 
Mai dyna'r un oedd am ddyfetha'i rym, 
A gwneud ei allu yn y byd yn ddim. 
Fel cynhwif t6nau yn ymruthiiad gwynt, 
Neu ruad corwynt ar ddi&odol hynt, 
Ei feddwl oedd wrth synied fod yr awr 
Yn nesu at yr oesol ymdreeh fewr, 



YR ADGYFODIAD. 23 

Pan y ceid gweled a oedd gallu Nef 
Yn drech ar ddyn n&'i wialen haiam ef. 
Mewn pryder dwys y cyrchai lengau fil 
I Ganaan hen i fysg luddewaidd hil ; 
Oblegid OS ceid hwy i'w feddiant llawn, 
HoU barthau'r byd oedd yn ddiogel iawn. 

Nid oedd un fro adwaenai enw Duw, 

Ond bryniau Ganaan a'i dyf&ynoedd syw ; 

Trwy'r ddaear fiaith ni chofid dedd&u Ior—- 

Addefid Satan yn rymusaf B6r ; 

Gan fyrdd addolid ef, mewn eilun mud, 

A llawer myrdd ni feddent " Dduw'n y byd." 

Yn ddiflin iawn Uafuriai Uu y Fall, 
A gwyliai yntau rhag fod amynt wall ; 
Hwy ymgynghreirient k cblefydau blin 
Dan reol Angau er meddianu dyn, 
A hoelio'i glnst wrth y Satanaidd byrth, 
Yn gaethwas byth, heb i rjrfeddol wyrth 
Ei ddwyn yn rhydd, a'i wneud yn blentyn Duw, 
I'w arddel Ef fel ei gyfreithlawn Lyw. 

Ar gamrau'r Hwn oedd i adferu'r byd, 

Y tremiai Satan mewn drwgdybus fryd ; 

Ni wyddai*n iawn a oedd y gwladwr mwyn, 

A grwydrai'n unig ger y dreiniog Iwyn, 

Yn rhy anhyblyg i'w fedrusrwydd ef, — 

Llwyddasai gynt i demtio Uuoedd nef ;•— 

Temtiasai ddyn — ^pwy wyr nad Uwyddo wnai, 

I'w dynu yntau i eigionau bai ? 

g2 



24 YE ADGYFODIAD. 

Dynesai ato pan mewn newyn tost, 
Ymdrechai yn ei fynwes ffuifio bost 
O'i nerth a'i rym, yn groes i ddeddf ei Dad ; 
Ond methu wnaeth ei ddal a maglau brad :— 
Ac yna dau gynhyrfiad riomgar ddig, 
Chwai gipiodd ef hyd i uchelaf big 
Pinaclau'r Demi ;— a d'wedai wrtho'n awr, 
" Os wyt 3m Ddwyfol, bwrw'th bun i lawr ; 
Os nerth am nertb y w dy ddymuniad £Pol, 
Ge'i deimlo'm grym fel bolltau ar dy ol ; 
Ce'i frwydr am firwydr, a mynaf groen am groen, 
Os wyt am ymladd, ti gei ingol boen." 
Diflanai'r Fall fel mellten yn yr wybr, 
, Ond dygai'r Mab ar byd awyrol Iwybr, 
Cymeroddefigopamynyddlm, 
Gran ddangos iddo &wredd byd o'r &n ; 
Addawai adfer daear oU i'r Nef, 
Ond iddo syrthio a'i addpli ef. 
Ni pblygai'r Mab ; a Satan yntau*n ebwim, 
O'r ymdrech giliodd mewn anobaith Uym. 

O fewn y wlad a olcbid gan y d6n, 
Ar dawel lenydd Gemiesaretb Ion, 
Lie gwiidai Grawnwin yn yr awel fwyn, 
Wrth gyfarob Ffigys ar y nesaf Iwyn, 
Y teithiai Prophwyd o ryfeddol ddawn, 
Tyr^Etoedd synai ^'i wybodaetb lawn, ^ 
Mwyn oedd ei bryd! mor ddengar oedd e,i iaith! 
Mor gyflawn ydoedd mewn trugarog waith ! 



YR ADGYFODIAD. 25 

Pan we]ai*r llesg, k chystuddiedig iron, 
Yn f^ ei gam, yn crwydro wrth ei ffon, 
Edrychai arno a cheryddai*r boen, 
A Uamai'r doff M mewn ieuangaidd hoen ; 
I*r Haw wywedig yr adferai nerth, 
O'i ol y dringai'r eftydd glogwyn serth : 
lachai y claf yn artaith elefyd poeth, 
A*r drwg ei hwyl s ddygid ato*n noeth ; 
Rhoi glust i'r byddar na ehlywasai lais 
Erioed yn ateb unrhyw wylakLd gais ; 
Mudanaidd dafod a oUyngai'n rhydd, 
A dygai'r dall i ganfod golaa dydd ; 
Fob haint a chlwyf— pob elefyd Uym a chwaen, 
Ymgilio wnaent mewn ofnus frys o'i flaen. 
Ymwylltiai Angau — Satan oedd mewn braw, 
Deallent fed rhyw gad£am Wr gerllaw ; 
Ond ef fel mwyn bererin isel gais, 
Ni chodai dwrf, ac ni dderchafai lais ; 
Ae*n mlaen byd Iwybrau o druenus wedd — 
Gadawai amynt sawrus flodau hedd. 
Llwyddasai Satan i feddianu Uu 
O bobl y wlad, drwy fedr ei weision dii, 
Ond deuai'r Prophwyd heibio ar ei daitb, 
Ceryddai hwy mewn penderfynol iaith^ 
Ar fiys gadawent eu gwarcbaeol swydd, 
Ac megys g^williaid cilio wnaent o'i wydd. 

Un hwyr dynesai tua dinas Nain, 
Wrth bortb yr bon y dywai athrist sain, 



26 TR ADGYFODIAD. 

Mam weddw oedd yn ocfaeneidio'ii bmdd 

Am miig &b gdlasai ar j dydd. 

£i ddwyn a wneid ar ekr tua'r bedd 

Gan dyrfii lawn o gydjrmdeimlol wedd. 

Hallt wylai'r fun — mar chwerw oedd ei chri 

O'i golli ef— 7 cwbl gollasai hi ! 

Y Tyitzs Uk doeturiai wrth 7 £un, 

Ac at yr elor j cyfeiriai'i gam, 

Ac wrth J marw dVedai, " Cyfbd, lane !*' 

A neidiai hwnw o afiielion tranc, 

Yn fyw ac iach ; yn mraicli ei anwyl fiim, 

Dychwelai'n ol i'w anedd, heb un nam. 

Dro arall, tad dan lym gymellion serch, 
F3megai iddo ddarfod marw 'i ferch : — 
Ymaflai'r Prophwyd 3m ei thyner law, 
Cyfodai hon, nes synai rbai mewn braw, — 
Tra Uonai ereill am ddyfodiad dydd, 
I ddwyn y marw o*i gadwynau'n rhydd. 
Dirgrynai Angau gan bryderus ofii, — 
Ymdaenai dig drwy eithaf uffem ddofii ; 
Ymroddai Satan a cbynllwynol £ryd, 
I'w olaf g3mllun am feddianu'r byd. 

Y Prophwyd mawr oedd hoff o deulu Uon, 
A drigent yn Methania, is y fron, 
Lie tyfai Uuaws o Olewydd teg, 
Yn malmaidd arogl yr awelon chweg ; 
A mynych yno o'r gynbyrfus dref, 
IV mwyn dawelwch yr ymgyrchai ef. 



YR ADGYFODIAD. 27 

Dwy chwaer a brawd a hoffent swn ei droed, 
Ni weVsent ddyn iV ho£EL*n ail erioed, — 
Eisteddai cariad ar ei welw mdd, 
Mwy lyner oedd ei lygaid hoff nA'r dydd. 
Fob gair o'i enau oedd fel enaint gwiw 
A*i rin meddjgol yn tyneru briw ; 
Ei wefus oedd yn iraidd byth gan ras, 
A'i bryd mor dawel a'r fitoMen las. 

Clafychai*r brawd — ^y Prophwyd oedd yn mhell — 

Y chwaer a dybiai nad oedd meddyg gwell, 
Anfonodd ato ; — ond ni ddaeth i'w tref 
Nes dodi Laz*rus k wylofuB lef, 

I huno'n brudd yn oerllyd geudod craig, 
A threiglo maen i*w gadw yn ei haig ; . 
Ond tybiai rbai gallasai Cenad Nef, 
A*i nerthol rym yn fyw ei gadw ef. 

Yr Athraw ddaeth, — mae torf o'i amgylch ef, 
A Mair a Martha sydd yn drist eu Uef,— • 
M3megai iddynt am hyfrydol ddydd, 

Adoyfodiad i hoU deidu*r fiydd, 

1 fyw mewn bro o anfarwoldeb pur, 
Goruwch i loesau marwol fyd a'i gur ; 
Ac mai efe oedd by wyd marwol ddyn 
A'i adgyfodiad drwy ei nerth ei hun. 
Ond hyn ni luddiai y wylofain dwys, 

"A'b Iesu wylodd" — dros ei ruddiau glwys 

Y Uithrai dagrau o dyneraf serch, 
Mewn cydymdeimlad &'r ddwy unig ferch. 



28 YR ADGYPODIAD. 

Aent at y bedd— a threiglo wneid y maen — 

Ni bu'r filth hyfder ar y bedd o'r blaen— j 

Uwchben y marw bloeddiai lesu'n hyf, i 

" Tyb'd aIiLAN, Laz'bits !" yntan ddeuai'n gryf 

I fysg y werin, 3m ei ferwol wedd— 

Yr ysbail cyntaf o garcbarau'r Bedd. 

Brawyobai Angau weled y fiith waiih^ — 
Melldithiai Satan mewn digo^ iaitb ; 
Ami gyngor gadwent er cynllunio trano 
Yr Hwn a feiddiai eu gor-reibos wane ; . 
EUyllon heigient drwy derfynau'r wlad, 
Fel gwaedlyd arwyr yn atogH cid ; 
Nid oedd i'w taynyres obaith am tm bedd 
Tra byddai perygl eut dalaethau'r bedd ; 
Mewn Uys a bwthyn yr anogent g&d,— 
Meddianu wnaent reolwyr pena'r wlad ; 
Meddyliau dynion danient dros y Fall, 
Nes peri iV calonau yn ddiball, 
Awyddu gwaed y Prophwyd grasol cu, 
A'i ddwyn i dranc drwy bob cyfla&n ddA ; 
Ae yntau'n mlaen gan ddangos mwy o'i rym, 
Yn trechu Satan a chlefydau Uym. 
Er pob dicbeUion yn ei erbyn gaid 
Y rbyfel oedd yn gwastad droi o'i blaid. 
Ei ymddyddanion, a pbob newydd wyrtb, 
Ledaenent ddycbryn i'r nffemol byrth. 



*i 



CANIAD V. 

SBWYDS y OBOSS. 

Darpariadau. — log yr ardd. — Mab y Dyn yn nwylaw pecfaaduriaid. — 
** Daeth yr awr/'—Anerehiad Satan iV laoedd.~Brwydr-floedd y 
cythreoliaid.— Awr ''gallu y tywyllirch."— Bfe <' a Idbdd % Uel aohel. 
—Ac a roddes i fyny yr yabryd."— JLlaweoydd y galynioB* 

Tri mis ymliihrent yn y ddannerth hon— - 
Uvrch rhiud'r gwynt, ac uwch y ohwyddai'r ddn— 
Mwy did jr awyr, a mwy prudd y Uawr, 
Fel y dynesai'r benderfynol awr, 
I ymladd Brwydr y Bywyd yn y byd, 
A phrynu dyn drwy iawnol abertli dmd. 

Hen Gedron dreiglai yn ei liisel bant, 
Ehwn^ glenydd teg, rhodiasai Uawer sant 
Is cangau tew, ar hyd y graean chwardd, 
Q6ri8 i ftiriatt cysegredig ardd, 
Oedd ddistaw fan, is balch gangenog goed, 
Tal, tirfion, iraidd, er en dirfkwr oed ; 
Ceid yno le i feddwl dan ei gur, 
Anadlu heddwch, o'i neiUduaeth bur. 

Ar ol ymdaenu pruddaidd leni nos, 
A'u trymllyd liw dros ddoldir, bryn, a rhos ; 
Ae pedwar gwr yn araf tua'r ardd, 
Drwy'r coed uwchben, pelydrai*r sir yn hardd ; 



30 YR AD6YF0DIAD. 

Ar ruddian'r pedwar nid oedd eiLim gwen. 
En bail ni welsai Gethsekaite lien ; 
Mor erehyll bmdd ! mor annatnriol ddwys ! 
Fel pe 7 soddent is anfeidrol bwys ! 

Oddiwrtih 7 tri ymdynai'r prudda'i wedd, 
I gomel rung oedd mor fad a'r bedd ; 
Ac yno ymbil a gweddio mae, 
Fel 3m llethedig o dan ddwyfol wae. 
Gan ymdrech enaid, O mor bradd ei drem ! 
Mot £Eiwr ei chwys mewn awyr rewUjd lem ! 
Ar lawr 7 mae, ae oU o'i ben i'w draed 
BwrlTma allan " megTS da£aau gwaed," — 
Crwm dda&au mawr— -O chw78 rhTfeddol 7W, 
Dderb3rnia daear ar ei thonen W7W ! 
DTMach oedd ei wasgfa erch7ll drom, 
Fel 71 7mdreiglai ar 7 ddaear lom ! 
Ni theimla ef mo fin awelon oer, 
Ni thremia*i l7gad am oleimi'r lloer ; 
Pob man o'i g7lch S7dd 7n deimladw7 ddii — 
O'r ddaear isod h7d 7r W7bren fiy ; — 
Dd oedd 7 ddaear— -ond mw7 dh 7 nen, 
Dros W7neb Duwdod 7 taenesid lien, 
Tra'r 7fai'r Mab 7 chwerw waddod sur, 
I'r olaf ddafii 7n ngwaelod cwpan cur, 
Pob ing, pob och, pob gwaedl7d ddefii7n drud, 
Oedd IwTthog gan euogrw7dd damniol fyd ; 
Pob pryd a threm, pob hir ddirgrTnol lef 
Ddirwasgid gan ddialedd tr7maf Nef . 



YR ADGYFODIAD. 31 

Ond wedi yfed chwerwon ddafiiau gwae, 
Drwy nerth angylaidd yn cyfodi mae ; 
Ni fedd y NeiC un dychrjm iddo'n awp— 
Ni chryna rhag cynllwynion ufiPem fawr ; 
Da gwyr mai awr y &gddu ydy w hi, 
Ni threigl ochenaid dros ei we^ gu ; 
Ond k fel oen i gwrdd gelynol lu, 
Yn nesu'n arfog a'u Uusemau sy ; 
Ei hunan rhydd yn eithaf rhwydd iV Uaw, 
Mewn mawredd enaid, heb grynedig £raw ; 
A dal a wnaeth wrth fyn'd o l^s i l^s, 
Fel un yn gwybod mai goddefol wys 
Oedd gan elynion ar ei fywyd pur ; 
Eu drain, a*u fflengyll, a'u picellau dur 
Ni phrisiai mwy ;— dan bob dirdynol loes 
Yn barod iawn wynebai Fbwyde y Gsoes. 

Yr awr a ddaeth, — ^tu fees i fur y dref, 
Yn dwyn ei groes mewn gwaed y gwelir ef ; 
Blin yw a llesg yn egwan natur dyn, 
Er ei fod ef y Cadam I6r ei hun. 
Dynesu mae i ben Calfisuia fryn— 
Mae anian drwyddi mewn rbyw gynbwrf syn, 
Ni chkn yr adar — ni ys^dwa'r dail,— 
Mwy prudd nag arfer ydyw trem jr haul ; 
Mae'r m6r yn ddystaw— dystaw lluoedd nef, 
Ond uffem ysgwyd gan ei beiddiol lef ; 
O honi hi ymdywallt engyl coll, 
Fel pe o honynt na bae un yn ngholl, 



32 YR ADGYFODIAD. 

Yn llengau fyrdd^ fel Uwch o flaen y gwynt, 
Drwy'r awyr gwibiant i'w rhyfelgctf hynt ; 
Fel cawod wlaw— fel cenllysg ar y waen, 

gylch Qolgotha y ceid hwy ar daen ; 

1 Frwydr y Bywyd trefiiai Satan liwy — 
Fob lleng oedd feiddgar mewn dialgar nwy' ; 
Anerchai hwy*— -hyderuB oedd ei firon 

Am fUddugoliaeth yn yr ymdrech hon : — 
" Deweh fy lluoedd, dewch yn awr, 
Daeth y dydd, a daeth yr awr, 
Dyma adeg cyifthwys yw 
I dragywydd lethti Duw ; 
Mynwn ef o'i orsedd ftiwr, 
Gaa ei lathru hyd y Ilawr ; 
Dial-^-'dial, amo boed. 
Dial heb ei ail erioed. 
Cofiwch uchelderau Nef, 
CafiwcL ei greuloader ef ; 
Cofiwch uchel fu ein cin, 
Gofiwcb y dogwym t4n 
Hyrddiaiy pan ym bwriwyd i 

fy ngorsedd gyda chwi ; 
Cofiwch ddialeddol wynt, 
A'n ckwymellai ar ein hynt, 
Nes y suddem oU yn syn 

1 ddyfnderoedd tanllyd lyn ; 
Cofiwch dawch y brwmstan glas, 
A brathiadau dreigiau cas ; 
Cofiwch ein diderfyn gur 
Mewn cadwynau gwaeth na dur, 



YR ADGYFODIAD, 33 

Heddyw, wele ni yn rhydd» 
Heddyw mynwn gael j dydd ; 

Hon yn unig yw ein hawr, 

Mynwn fuddugoliaeth &wr ; 

Os methasom ambell ¥raithy 

Enill heddyw wna y gwaith.— 

Llwyddo wnaethom lawer pryd, 

Enillasom yr boll fyd ; 

Ond OS ein gorchfygu gawn, 

ColH'r byd yn ol a wnawn,— 

CoHi ! ddewrion luoedd d\!l, 

Adeg well erioed ni bu ! 

Wele'n gelyn ar y groes, 

Wele ef yn awr dan loes ; 

Meihais yn yr anial draw, 

Metbais yn yr ardd islaw : 

£r ei ing a'i waedlyd cbwys, 

Metbais yn y breiniol 1^« ; 

Ond yn awr y mae fel oen— 

Gmdd&n gan angeuol boen. 

Rhtttbrwn, rbutbrwn yn ddiljrth, 

Metbwn, neu orcbfygwu bytb ! 

Angau, Uuoedd distayw, dowcb, 

Yn yr ymdrecb bon, 3rmrowcb ! 

Dewcb, dilynwcb fi eicb Llyw, 

Dyma'r awr i lethu Duw ! " 
Cyd4efent bwytbau wrtb nesbau i'r g£id, 
A'u getriau oedd yn llawn o farwol fr&d :— 
'• Awn, a Uwyddiant gyda ni, 

Ha ein gelyn cawsom di ! 



34 YE ADGYFODIAD. 

Dy gorwyntoedd p'le y maent ? 
Khuo gynt yn anferth wnaent ; 
Khuthrwn amat, daeth yr awr, 
Ehutlirwn nes y siglo'r llawr ; — 
Bliuthrwn amo megys chwyth 
Nes ei Iwyr orchfygu byth !" 

drymllyd awr ! mae'r lesu ar y groes, 
Ei enaid sydd mewn cystudd trwm a loes ; 
0*i ben a'i ddwylaw, ac o'i gefii a'i draed 
Yn araf flBydiau yr ymdreigla*r gwaed ! 

Dan hoelion dur mae'r bytv ddirgrynol gnawd, 
A'i enaid lethir gan uffemol wawd 
A ddisgyn megys cenllysg ar ei ben^ 
Ac unwaith eto y duasai'r nen; 
Gadewsid ef i oddef Dwyfol wae, 

1 ddyn a Diafol yn ysglyfaeth mae ; 
Brwydr galed yw, nid oes gan Fab y Dyn, 
I sathru'r gwinwryf neb ond ef ei hun^ 
Efe'n bech-aberth ar y croesbren wnaed, 
A gwisg y Gaib a drochwyd yn ei waed ! 
Pob dyn sydd ellyll — ^llawn cythrenlig fryd 
Yw*r dorf ddialgar — gwawdio maent i gyd ; 
C3^threidig wawdiaith chwery drwy bob gair, 
Fel bwrlwm dyfroedd mewn berwedig bair ; 
Pob meddwl sydd yn fustl o chwerwaf filus, 
Mae dyn a Satan yn cyd-ddangos tr^. 

Yr oedd y bustl gyfodent at ei fin 
I'w enau megys p^r lysieuog win, 



YR ADGYFODIAD. 35 

A'r gwinegr oedd yn felus wrth eu hiaith, 
Mwydesid h6no yn nghorlynoedd llaith 
Uffemol surion, a mwy erchyll hi, 
N^ chnawdol boen, nag un eneidiol gri. 
Gfwallgofid dynion gan gynddaredd noetb, 
Ymlosgent gan anwydau uffem boeth ; 
Cyfodwyd uffem o'i Uosgedig lyn, 
A'i mangre beddyw yw Calfisuia fryn ! 
Mwy ami ei gweision bi n&'r gwelltglas m^, 
A mwy eu digder na dif aol d&n. 

ddolef ddwys ! mae bona 'n Ddwyfol gri ! 
"FyNuw! FyNuw! Pabam gadewaist fi ?" 
Ni cblywir mwy— ond clywed ddarfu'r m6r, 
Adlamu wnaetb oddiwrtb ei oesol dd6r. 

Y ddaear glywodd, ac iV dyfiiaf aig, 
Ysgydwyd bi, — ^a cblywed ddarfu'r graig, 
Ymrwygo wnaetb yn groes i'w deddfol baen, 
Ac aetb clogwyni ar frawycbus daen. 

Yr baul a glywodd,^-cuddiai yntau'i ben 
Dan dduaf orcbudd, fel na roddaiV nen 
Ei Uewyrob ar gyflafan ddd y groes, 
Ac fel na welai doriad ymaitb oes, 
Yr Hwn a ddaetbai i waredu'r byd, 
A'i waed ei bun a'i Ddwyfol fywyd drud. 
Yn ngbanol nertb cynddaredd uffem ddii 

Y Gair " Gokphenwtd !" Uefai lesu cu 
Mewn dy&af gur ; ar byn gogwyddai ben, 
A tbrengu wnaetb yn eigion duwcb nen 1 



36 TR AD6TF0DIAD. 

Llon-fioeddiai uffem ac ellyUon fyidd, 
Ajngylchent Satan me wn milwrol urdd ; 
Cyd-Bjllent oU ar hieriwr hyf y bedd, 
Yn drywanedig gan aogeaol gledd ; 
Mewn sicrwydd mwy o Iwyr feddianuV Dawr, 
Cyd'floeddio vmaeat eu baddugoliaeth &vr ; 
Ac ymadawent i uffemol ^yl, 
A Satan lywiai mewn Uawenaf hwyl ; 
Gocfloeddio wnaeot nes oedd y nenfwd ddii 
Yn mron ymrwygo gan eu gorwyUt ru ; 
I'r Rhaglyw Angau y dymunent bedd, 
A diball ebyiih ar allorau'r bedd ; 
.Un g&d ac ymdrecb ni arswydent mwy, 
Y byd oedd fythol yn eu meddiant bwy ! 
A cblywid yno ambell feiddiol lef, 
Yn anog antur i adenill nef. 



CANIAD VI. 

BYWTD YN ANGAU. 



Yr lesa yn nhalaeth Angaa.-— Diddymu Angau.*- Bwyn bywyd ac 
an&rwoideb i oletmi — Yt esgyniad i'r nef.-— Can y Saint. — Adgyfod* 
iad Crist yn ncrhau adgyfodiad yr boll hil ddynol. — A pha ry w gorph 
y deoant?— "Yna y bydd y diw«id." 

Yn mrig yr bwyr rboed lesu yn y bedd, 
Ac wrtih y drws ceid Angau ar ei aedd, 
Anferthol £sien a dreiglid at y dd6r, 
A selid ef er diogelu lor ; 



YR ADQYFODIAD. 37 

Gosodid amo s^l Jehofa'i hun, 

Er cloi ei allu, gan ryfygus ddjm 1 

Khoid gwyliadwriaeth ddewr a chief gerllaw 

Rhag taifa Angau gan un sydyn fraw. 

Y no8 ddlangai — ^tavrel oedd j lie, 

Ni chlywid swn, ond dwndwr pell y dre* ; 

Y borau ddaeth, — a distaw oedd y bedd, 

Ac Angau wyliai gyda noethlym gledd ; 

Diflanai'r dydd, ac nid oedd yno dwrf, 

Yn ddewr y tr6ai*r galon fwyaf Uwrf ; 

Ad-ddeuai nos, heb ddim argoelion fod 

Ar Angau berygl am ei oesol glod; 

Awr ar ol awr. ymdreiglai yn y blaen, 

Heb un cynhyrfiad^ Uonydd oedd y maen, 

Edrychai Angau fel buddugol gawr» 

Pan mewn amrantiad yr ysgydwai*r llawr 

Gan ddaeaxgryn ; ac wele angel oryf 

Yn treiglo'r maen yn Uawn gwroldeb hyf ; 

Tanbeidiol lewyrch a amgylchai'r &n, 

Fel pe yn un o lysoedd nefoedd gdn ; 

Melltenu wnae i'r dywell ogof bradd, 

Nes gwneud ei heigion megys haner dydd ! 

I lewyg dwys y syrthiai^r gwylwyr graid, 

Hwynt-hwy a'u har&u sy'n cofleidio'r Uald ; 

Mewn dir&wr fraw--yr angau ymaith droes 

O wyddfod Bywtb mewn amrantiad ffoes— 

Yr lesu ddaeth mewn dwyfol nerth o'r bedd, 

A chorph an&rwol o 3rBbrydol wedd ; 

D 



38 YR ADGYFODIAD. 

Ac ar ei ol cyfodai llu o saint, 

Yn gydgyfranog o anfEurwol fraint 

Yr Adgypodiad, ac yn feibion Duw, 

I gael mewn gwynfyd annheifynol fyw. 

Drwy eilihaf uffem a gororau'r bedd, 

Eu holl swyddogion wisgent athrist wedd : 

Sigledig oedd en muriau cryf a'u pyrth, 

A'u hagonadau yn yr olaf wyrth, 

Ddygasai lesu gan eu crogi hwy 

O gylch ei wregys, Byth i'w dychwel mwy ! 

Am ddeugain niwmod trigai lesu mawr, 
Pen-Arglwydd Nef, yn mysg marwolion llawr ; 
Gan ddangos iV ddysgyblion yn ei wedd 
Ei fiiddugoliaeth ar hoU allu'r bedd ; 
A'u dysgu hwythau am y rliyfedd ddydd 

Y deuai'r meirw megys yntau'n rhydd ; 
Dangosai iddynt eu dyfodol waith, 

wneud i'r byd, ei godiad ef yn ffaith, 

1 bwyso ami hyd yr olaf awr,— 

Ei ail ddyfodiad mewn gogoniant mawr. 

Un borau t^g ar ben Olewydd fwyn, 
Pan taenai baulwen ei gynarol swyn, 

Y safai ef a'i holl ddysgyblion mkd ; 
Tra iddynt rboddai ei fendithion Ukd, 
Ar aden cynnwl, ymddereha£u ef^ 
O'u mysg esgynodd i uchelder nef; 
Addolent hwythau k theimladau byw, 

"ddelent ef ea Harglwydd I6r a*u Duw» 



YB ADGYFODIAD, 39 

Esgynai 3nitau yn soniarus lef 
Mil filoedd o gerddorion nef j nef ; 
Cydganai bydoedd am y ddwyfol \vyrth, 
Fel y dynesai at y nefol byrth ; 
Nes iddo gyrhaedd at ddeheulaw'r Tad, 
Ac eistedd ar brif orsedd nefol wlad ; 
Fryd hyn y chwyddai saint eu melys g4n 
Am ftiddugoliaeth eu Gwaredwr gl&n ; — 

<* Buddugoliaeth ini gaed, 

Crist a'n prynodd drwy ei waed ; 

Daw ein cyrph o'r beddau'n rhydd 

I fnr3mbau anfEurwol ddydd ! 

Halaluia ! mawl i Grist ! 

Buddugoliaeth fawr y groes 
Egyr feddau hirfaith oes ; 
GoUwng feirw byd yn rhydd, 
Troa ddunos angau'n ddydd : 

Halaluia ! mawl i Grist ! 

Angau creulon gafodd loes 
Yn ymdrech& &wr y groes ; 
Gwywa mwy dan felldith nef, 
Nes y llwyr ddinystrir ef : 

Halaluia ! mawl i Grist ! 

Teilwng, teilwng ydyw'r Oen 

Darfii drwy anfeidrol boen, 

Ddwyn yr euog caeth yn rhydd, 

Iddo byth y moliant bydd : 

Halaluia ! mawl i Grist ! 
D 2 



40 YB ADGYFODIAD. 

Seiniwch eicli telynau saint, 
Buddugoliaeth iwy ei maiiit, 
Ni enillwyd is y nef^ 
Nag a gaed o'i Angau ef : 

Halaluja! mavli Grist! 

Bythol, annherfynol firwl, 
Gaiff yn holl deymasoedd gwawl ; 
Drwy holl greadigaeth los, 
Bydoedd wnant folianus g6r : 

Halalnia ! mawl i Grist ! 

Teilwng o awdurdod yw, 
Marw fii ; y mae yn fyw ; 
Byw a wiia*n urddasol ben 
Ar or8edd'-&inc ddjrsglaer nen : 

Halaluia ! mawl i Grist! 

Tyred, tyred lesu'n awr, 
Eistedd ar dy orsedd &wr ; 
Ni ymgrymwn "wrth dy draed, 
Ti a'n prynaist k dy waed ! 

Halaluia ! mawl i Grist !'' 

Adfebiad grasol i ddaearol fyd, 
A gwaredigaeth dyn drwy angau drud, 
Cyhoeddi byn oedd gwaith dysgyblion Crist 
Er taenu gobaith i ddynoliaeth drist : 
I wneutbur byn y treuliwyd Uawer oes 
Er pan fii lesu ar y farwol groes ; 
Derbyniodd miloedd y newyddion cu, 
Gan dawel wenu ar eu gelyn dCi. 



YB ADGYFODIAD. 41 

A thawel aethant i briddellau'r bedd, 
Mewn cadam hyder am waredol hedd. 
Ar Iwybrau d3ni mae myrdd o fiodau syw, 
Yn tyfti am fod Mab y Dyn yn fyw : 
Diobaith cawsid daear oil heb hyn, 
Daeth hedd y byd o ing Calforia fryn. 
Athrawiaeth bur yr Adgyfodiad yw. 
Sail cymod dyn k*T gogoneddus Dduw ; 
Cyfodwyd Crist drwy ddwjrfol nerth y Tad, 
Am iawnol oddef yn Ue dynol had ; 
Heb godi Crist, byth ni chodasid im 
O &rwol ebyrth cyntaf drosedd dyn. 
Ond bywyd Crist yw by wyd ei holl blant, 
A choron bywyd i bob nefol sant : 
Blaenffirwyth yw ef o freision gnydau'r bedd, 
Daw ei ddilynwyr ar ei ol i hedd, 
Yn g3rrph ysbrydol deuant oU yn rhydd, 
Ac ni bydd llygredd yn y corph a fydd. 

Yn natur oU nid oes dangosiad gwan 
O adgyfodiad yn ei wyrthiol ran ; 
Dangosa lawer cyfiiewidiad mawr 
Mewn milod bach a llysiau teg y Uawr ; 
Er marw'r hedyn sydd yn cael ei hau, 
QtBn allu I6r y caiff ei ail fywhau ; 
O hedyn bach, eiddilaidd, egwan iawn, 
Y tardda gwelltyn a thywysen lawn ; 
Un natur yw, ond eto nid yr un, 
Ond ni bydd felly yn adgodiad dyn : 



42 YB ADGYFODIAD. 

Efe EI HiTHAir ddaw o Iwch y bedd 
Yn meddu corph o hardd ysbrydol wedd ; 
Heb amo n6d o wendid nag o gur, 
Ond llawn bywiogrwydd anfiurwoldeb pur. 
Cwyd y llygradwy o'i gaethiwed hir, 
A mwy godidog fydd ei wedd yn wir 
Nag iin ganfyddwyd ar y tecaf rai 
Erioed lychwinwyd gan ddaearol fai. 

Y corph ysbiydol mewn buddugol wedd 
Adawa lygredd megys gwisgoedd bedd ; 
Er gynt yn wan, cyfodi wna mewn nerth, 
Nes iddo 'i bun y bydd o*r braidd yn gerth ;* 
Yn lie bod megys myglyd ganwyll wan, • awau. 
Bydd ail i seren yn ei Uewyreb c^ ! 

O ryfedd wyrth ! Os gofyn neb " Beth yw ?" 
Nid oes ond ateb mai " Mawe alltj Dttw ! " 

Y ddolen olaf yn y ddwyfol drefii, 
I imo dyn kg ef ei hun drachefii, 
Swydd ola'r Mab yn ei gyfryngol waith, 
Ar ol llonyddu y gwrthryfel maith ; 

A dreisiai'r ddaear o dan lywiaeth Duw, 

Difodiad llwyr y gdyn olaf yw : 

Yr ergyd okf ar alluoedd br^d, 

Cyn rhoddi'r deymas yn ei hoi i'r Tad, 

Ei olaf waith ar sail ei werthfawr waed, 

Yw gosod ei elynion oil dan draed ; 

Pan gasgla feibion Duw heb un ar goll, 

Y plyg ei ben i'r Duw sydd " oll yn oll ;" 



YR ADGTFODIAD. 48 

Dychwcla iddo deymas lawn o hedd, 
Adferwyd o gadwynau haiam bedd ; 
Nes Uanw bydoedd k soniarus &wl 
I bora tra y pery nefei ywawl. 



CANUD VII. 

Y GOBAITH GWYKFYDSDIG. 

Effeithiaa athrawiMth yr Ad^fbdiad.— Yn gyffiedinol.^Ar Dduw a 
dyn. — Ar fyniadau y byd.-~Ar Baganiaeth y byd.— Ar y mathyron. — 
Ar yr eglwys yn y canol oetoedd.— Ar antariaathaa Cenadol. — Ar yr 
luddewon.-— Y milflwyddiant. — Y dirywiad mawr. 

DtmaV gobaith gwynfydedlg 

A ddysgwyliodd Uawer oes ; 
Llifo wnaeth yn afon nerthol 

O ddirdynol angau'r groes ; 
Hon a gludodd ffiydiau Duwdod 

Er tawelu traUod dyn, 
Ac ni phaid ei ffiydiau lifo 

Nes y deuo lesu 'i hun. 

Torodd Uawer Uesg bererin 

Syched enaid ynddi hi ; 
A distawodd s'^n ei ffiydiau 

Lawer anobeithiol gri ; 
Llifo wnaeth nes magu blodau 

Ar ymylau Uwm y bedd, 
Maethodd yn anialwch angau 

Lysiau llawn aroglau hedd. 



44 YR ADGTFODIAD. 

Hyn yw cadam sail y cymod, 

Khwng y Tad a marwol ddyn ; 
Hyn yw prif egwyddor fywiol, 

lachawdwriaeth &Lwr ei hun ; 
Ni fuasai'r haul yn gwenu, 

Ni phro&sai'r dda^ar hedd, 
Ond drwy rinwedd adgyfodiad 

lesu o gadwynau'r bedd. 

Cyn yr hawddgar obaith yma 

Talaeth Ajogau oedd y byd ; 
Dygai CriBt y owbl CMld'amo 

Drwy ei iawnol abertb drud ; 
Rliwygo wnaeth mewn buddugoliaeth 

Y ddiobaith farwol len ; 
Uwyr ymlidiwyd caddug Angau 

Gan belydrau pur y nen. 

Taenodd hyn olenni nef ol 

Ar dnienus euog fyd, 
Qywed ddarfd y Cenedlo6dd 

Am y waredigaeth ddrud ; 
Er i ddoethion ei dirmygu 

Khedai'r tnian ar ei hoi, 
Gan ei ohipio megis trysor 

GK^erthfawrocaf yn ei g61. 

Taenwyd b^ yr Adgyfodiad 
Dros derfynau eang byd ; 

S6n am dano yn mysg dynion 
Wnae dysgyblion Crist o hyd, 



YR ADGTFODIAD. 45 

Hyn oedd uchaf gan eu gobaith, 

Pwy ddymunai amgen un ? 
Ni newidiai nef na daear 

" Adgyfodiad Mab y dyn." 

Melxis ydoedd s^ y geiriau 

I deimladau Pagan pell ; 
Synid calon llawer arwr 

Gan yr " Adgyfodiad gwell ;" 
Syrthiodd miloedd a gadwynau 

OU yn ddamau oandryll mkQy 
Seiniodd myrdd a o&ent angau 

Ucbel ogoneddus g^. 

Denodd hjn y gwyllt farbariaid 

O lochesau, ciliau coed ; 
Lleoedd arial, na roddasai 

GhvBreiddiedig ddyn ei droed ; 
T'rawodd syndod i oSbiriaid 

Coel grefyddau balch y byd, 
Ghvmaeth eilunod ac oraclau 

Fel y bedd yn berffidth fod. 

Rhwygodd dewion leni dunos 

Uwch Atheniaid ucbel ffiroen ; 
Ac arafodd Gorintb nwyfiis, 

Synodd Rufain yn ei boen ', 
Safodd yno'n mysg y duwiau, 

Mewn cadwynau ambell woith — 
Eto, beiddiai hyf gyboeddi, 

Ei gwaredol nefol iaitb. 



46 YE ADGYFODIAD. 

^GgyB gyrfit haul o'r dwyrain 

Teithiodd i'r GorUewin dir; 
A th^rwalltwyd ar Dderwyddiaeth 

Olau lachawdwriaeth glir ; 
I ardaloedd Qogledd rewlyd 

Y gwasgarodd ddwyfol wres ; 
Hedodd ar awelon balmaidd, 

I Ddeheuol, deifol des. 

Hyn dechreuodd gy&od newydd, 

Ar y garthrymedig fyd ; 
Ail adferwyd Teymas Bywyd, 

Baeddwyd Angau balch ei fiyd : 
Dygodd lesu " Anferwoldeb," 

Bywyd, a thragwyddol hedd, 
Gan eu planu fel banerau 

Ar ddrylliedig furiau'r bedd. 

Ysgrifenodd " ADGTPODfAD," 

Goruwch dorau'r marwol byrth, 
Mewn Uyth'renau o oleuni, 

Un o honynt byth ni syrth ; 
Parant i belydni yno 

Hyd ei ail ddyfodiad ef ; 
Byth ni phyla eu goleuni 

Ond yn mwy goleuni'r nef. 

Gobaith cryf yr Adgyfodiad 
A dynerodd lawer poen ; 

Gwnaeth i henaint lawenychu 
M^ys mewn ieuengaidd hoen ; 



YR ADGYFODIAD. 47 

Gwnaeth i'r merthyr gwrol faihru 

Mawredd daear dan ei draed ; 
Llawen seliai ef ei grefydd 

Fel ei Brynydd gjd&'i waed. 

Dygodd w^n i lawer gwyneb 

Crebychedig gan y fflam ; 
Hyn ireiddiodd lawer gwefus, 

Pan yn gwarthus oddef cam, 
I weddio dros elynion 

Ciaidd, creulon, llawn o wawd ; 
Parodd i laweroedd foli 

Dan arteithiau dyfna'r cnawd. 

Dyma'r " gobaith gwynfydedig" 

A ddyddanodd Eglwys Dduw ; 
Wrth ymguddio 3^1 yr anial, 

Rhag y Ddraig greulona'i rhyw ; 
Hyn a'i daliodd yn yr ddunoe 

A ymdaenodd dros y llawr ; 
Dysgwyl wnaeth drwy oesau'r caddug 

Am yr Adgyfodiad mawr. 

Dyma daniodd lawer enaid, 

I gyflwyno'n Uwyr ei hun 
I ledaenu'r newydd gwerthfawr 

I golledig deulu dyn ; 
H3m a'i gyrodd drwy'r anialwch, 

A thros donau gwyllt y in6r, 
£r gwneud ereill yn gyfranog 

gyfoethog roddion I6r. 



4H TR AOOTFOmAD. 



Cfywd> ft Donu men. ft 
Ifegys l^wjfiaidd likiiijii ujomd, 

Gwiando ane yr l^fiTd Us; 
Uidno WDft y g^oewon ddagiaii, 

Megys perkm dm ei indd, 
Bjrthy ^ goboifli gwynfydedig^ 

Iddo'n fiendigedig fydd. 

If id yw eto broa ond dMshtau 

Qvpiugar gK^an dm y byd; 
Cyn bo hir yr &'i bdydnpi, 

Dras oforau hwn i gyd, 
Ni bydd mynyddy na chyfimdir, 

Nac eigionawg ynys bdl, 
Heb eu swyno gan gyhoeddiad 

Gobaith «' Adgyfbdiad gwdL" 

Ail gymiBir yr Inddewon 

Fa yn orwydro lawer oes, 
Oolchant ymaith gyda*a dagrau 

Fawrion dramgwyddiadau'r groes ; 
Derbyn wnant y gwir Fessia, 

Plyga Judah wrth ei draed, 
Bytliol seiniant eu telynau. 

Am rinweddau pur ei waed. 

Dryllir nerthol allu Anghrist, 
Llw3rr ddymchwelir Babel &wr ; 

Yna dengys gwych ogoniant, 
Y milflwyddiant maith, ei wawr ; 



YB ADOTFODIAD. 49 

Derfydd gwaedlyd &wTedd rhjrfd, 

Llaio ebyrthgaiffy bedd; 
Tros J ddaear j teynuusa 

Gariad a nefolaidd bedd. 

Gwyrddach gwelir dail j goedwig, 

Mwy grisialaidd fydd 7 nant, 
Bydd byfiydach peraroglau 

Ar J blodau yn y pant ; 
Cka yr adar yn bereiddiachy 

Bydd ddistawaeb tdnau'r m6r ; 
Peidia'r bwystfil drwg y^lyfiot 

Dan lywodraeth dyner I6r. 

Bbwymir Satan yn y pydew. 

An estynir einioes dyn ; 
Prin y gwelir ar y ddaear 

Olion pecbadurus w^ ; 
Chwyfia claerwen &ner beddwcb 

Yn awelon copa'r bryn ; 
Bydd yn newyn bron ar Angau 

Yn yr byfiryd ddyddiau byn, 

Gan mor denau ei ddrycbiolaeih, 

Ni bydd ei gysgodau du 
Yn dycbrynu'r teitbiwr unig, 

Fel me wn oesoedd g3^t y bu ; 
Gwelir drwy y niwlen denau 

Hawddgar furiau dinas bedd, 
Braidd na tbeimlir yn ambeutbun, 

Gorpbwys gronyn yn y bedd. 



50 TR AD6TFODIAD. 

Ond &'r d^nddiaii yma heibio. 

An ymdacna tywyll oes, 
Gwywo woa mewn ilian leflEetthian 

BnddngoKaetih angaa'r groes ; 
Cyfyd Satan o'i garchazdj. 

An jrmnitfara gyda Ifid ; — 
** Rhaib yr Angau" fydd yn rhyfedd 

Yn mlyneddau diwedd byd. 

Ail flag^ora annuwioldeb, 

Ghwarddir ar santeiddrwydd pur ; 
Bemir inelyB aeron ciefydd 

Beunydd megys ffrwythydd snr ; 
Lli& tonau balch aimuwiaeth 

Bron dros etifeddiaeth Duw ; 
Cilio'n unig raid i'r Cristion 

I glogwynau'r anial gwyw. 

Ond er bod mewn anial nnig 

Trwy ei fendigedig ffydd, 
Edrydi wna drwy'r niwl yn dawel. 

Am y gwynfydedig ddydd 
Yr ymddengys lesu grasol 

Mewn buddugol freiniol wedd, 
I adeni 3^1 anfarwol, 

Oesol garcharorion bedd. 



CANIAD YIII. 

NOB SADWSN Y DDAXAB. 

Yr ymlygritd cyfiredinol. — Rhyfel Gog a Magog. — Brlidigaeth yn*y 

dyddiaa diii:eddaf. — Gwoddt y wint. 

Y byd sydd yn oedranus 
Ac uohel ddolef trais, 

Adseinia ei amgylchoedd 

Mewn firozn ddigofus lais ; 
Aeth heibio hyfryd flwyddau 

Yr hir Filflwyddiant hardd ; 
Pan oedd yn lion flaguro 

Fel paradwysaidd ardd. 

Diflanodd mw^hder nefol 

Yn Uwyr o blith ei blant ; 
Ymroddi maent i wagedd, 

A pbob aflanaf chwant ; 

Y temlau glwys a santaidd 
Fu g3rnt mewn uohel M, 

Fel heirdd drigfanau rhinwedd, 
Yn awr sydd drigfiEt cri. 

Colomen hedd fu unwaith 

Yn harddu ael y bryn, 
Ni welir bono mwyach, 

Ond brithir bron a glyn 



52 YR ADGYFODIAD. 

(ian£lwyr ymddialgar, 
Mewn tjahed poeth am waed ; 

Chryrddleaiii tecaf daear 
A wywa dan eu traed. 

Myrdd o £meraa rhyfel 

A gwbwfrna'r gwynt ; 
Myrddiynau dyn ymgagglant 

I ryw ddinystriol hynt ; 
Eu Uygaid sjdd yn lUdic^, 

GabledduB yw eu hiaith : 
Darostwng Duw, eu hamcan, 

A di&'r da eu gwaith. 

Cyfieufod % uniondeb 

Drwy*r tir nid yw yn hawdd ; 
I'r ffos cyfiawnder syrtluodd, 

Ac aeth y gwir i'r dawdd; 
Mae'r ddraig yn rhydd o*i chadwen, 

Ar uffem nid oes glo ; 
Ellyllon heigiant allan, 

Ymwibiant i bob bro. 

Gan fyHiol lid eiddigus 

Cynddeiriog Satan yw ; 
Gan artaith gwae difac^ 

Fel marwor ysol byw ; 
Ei angerdd byth ni ddi%dd, 

Cynyddol, oesol, yw ; 
Yn oeifiio di& bydoedd, 

A daear, dyn, a Duw. 



YR ADGTFODIAD. 53 

Ei gieulon ddig o'r newjdd, 

At ol ei gerydd maith ; 
I>ro8 adeg y znilflwyddiant, 

A*i gwna yn awr yn saith 
O raddau mwy uffemol, 

Nag ydoedd gynt ei hun ; 
Fol broch ufelwy llosgfal, 

Ymdywalk wna ar ddyn. 

"Ex ddeifiot hylif gwasgar, 

Dros decaf lenyrch byd ; 
Fel tanbaid feUt dialedd 
. Mae hoU deiiniladaii'i fryd ; 
Er dwyn i ben ei amcan, 

Daw'r oU o'i lengau ef, 
Fel byddin o locustiaid, 

Yn erbyn teulu nef . 

Bhif tywod in6r gynullir, 

O faith eithafoedd byd ; 
Oenedloedd daear dwyllir, 

A ohesglir hwy yn nghyd ; 
Daw byddin Gog a Magog, 

Fel rhyw angeuol haint, 
Ar edyn gwynt y nefoedd, 

At wersyll gwan y saint. 

Y santaidd " Ddinas anwyl," 

A amgylcbynant hwy ; 
Bwriadant ei difodi, 

Byth i gyfodi mwy ; 



54 TB ADOTFODIAD. 

£u bwriad jdyw di&, 
Yn ngwyn di£u>l chwaat ; 

Bob enaid o'i phreswylwyr, 
Fel na bo mwyach sant. 

Gael daear oil i'w gafael, 

Eu hymgais gawraidd yw, 
Heb adael haner modfedd 

O dan lywodraeth Daw. 
O flaen eu byddin nerthol, 

Y rhiia udgym croch ; 
Oweryru mae y cad&rch 

Yn ei wrhydri firo6h. 

Mae myrdd o arfau gloewon 

Yn adlewyrchu'r wawr ; 
Dyebrynllyd offer angau, 

Sy*n llengau ar y llawr ; 
Cymylau llwch ymddytchant^ 

Pan ydynt ar eu rhawd ; 
Yr awyr iachus lygrant, 

Ag anadliadau gwawd. 

Fel cwmwl mae eu cabledd 

Yn bofran uwch eu pen, 
£i wenwyn ddadgysoda 

O blith elfenau nen ; 
Cyd-ddwysir ynddo'i hunan 

Elfenau cawod drom, 
O feUditk ddialeddol, 

Ar ei gynyrcbwyr ffirom. 



TR ADGTFODIAD. 55 

Un groch '« Aha !*' hMeiddiol 

Yw llais y llu i gyd : 
** Ein meddiant ni yn fuan, 

Yn mhob man fydd y byd ; 
Nid oes na bam na bamwr, — 

Pob peih sy*n para'r un ; 
Dinewid ydyw'r ddacar 

O ran ei maint a'i Ilun. 

MaeV m6r yr un yn aros, 

Ac felly'r mynydd hen ; 
Yr un y gwelir Owanwyn 

A'i fwyn gynarol w^n ; 
Mae*r oU yn ofer chwedlau 

Am fam, a Mab y Dyn ; 
Ni fu — ^ni ddaw yn ddiau, — 
O'r £oiih — nid oes yr un." 

Pel yma yr ymgaaglant, 

O amgylch gwersyll I6n, 
Tra am yr Adgyfodiad 

Mae'r saint yn mynyoh son ; 
Arswydo maent wrth weled 

Anferthol rif y llu, 
O'u blaen a wna y gorwel 

Yn ail i fynydd dii. 

Ymdreigla'r oes ddrygionus 

Yn nwyfds yn y blaen, 
Heb ynddi fvry o deimlad 

Nag yn y pren neu'r maen ; 



56 YE ADGYFODIAD. 

I bob Uaw^iydd bydol, 
Ymroddi mae yn rhwydd ; 

Difyrwch pethau nefol, 
Ymgilio raid o'i gwydd. 

Yn ail i ddyddiau Noa 

Yn brysur ffurfiant drSis ; 
Ymdreiglant yn mbydewau 

Y chwantau mwyaf cas ; 
Aoghofiant Dduw y duwiau^ — 

Yn ol eu nwydau knt ; 
A pbob erchyllaf gamwedd, 

Gk>rlanw*r ddaear wnant. 

Ymruthra Iluoedd diafol, 

Ar weinion rengau'r saint ; 
Ac amynt gwnant gyflafan, 

Echrysol yn ei maint. 
Y ddaear unwaith eto 

A fvTydir gan eu gwaed ; 
Ac megys sofl eu sethrir 

Cknris gelynol draed. 

Yr wybren a adruddir, 

A'r goch ferthyrol fflam ; 
Adchwilir hen ogofau 

Am ofFerynau cam ; 
Gwneir prif elfenau natur, 

Yn Uym beirianau poen ; 
Drwy'r byd nid oes drugaredd 

I fyohain braidd yr Oen. 



YR ADGYFODIAD. 57 

Ardderchog wledd a gedwir 

Gan 7 Satanaidd lu, » 
Pan f jddont wedi meddwi 

At waed merthyron cu ; 
Mor uchel swn eu bloddest 

Ar ol eu gorchest &wr ! 
Dadseiniant nabl a thelyn, 

A Ui&'r g;win i'r Uawr. 

Y Nefoedd ganddynt h^rir, 
A gwawdir enw bam ; 

Pob un rydd enw lesu 

dan ei droed yn sam ; 
I'w blaenor y cyd-dyngant 

Y byddant iddo^n bur, 
Nes difa'r Cristion olaf, 

Drwy eohryslonaf gur. 

Yn mrig yr hwyr ddydd hwnw— 
N08 Sadwm ola'r byd, — 

Y gweiniaid saint ymgasglant 
Yn seibiant Uengau Uid. 

At Dduw djrrchafant weddi 

O ing eu clwyfus fron ; 
Anerohant orsedd nefoedd 

A'r brudd ochenaid hon : — 

"** Arglwydd b6d a bywyd, 

Ti weli*n hadfyd ni ; 
Pa bryd y cawn dy weled 

Yn dyfod yn dy fri ? 



68 [TB ADOYFODIAD. 

H well gyrpli dy weukm 
Yn fieirw^Qn o dan diaed ; 

Abaan difir ninaa, 
A brynaiat k dy waed. 

** O Dduw ! prysui a wared, 

Bydd iti fythol glod ; 
Ai Old ywV Adgyfodiad, 

A bam yn mron a dod } 
Os gwelwn wawr y borau, 

Ymgrymwn wrtli dy fwrdd— 
£r mwyn dy waedlyd angan, 

Bydd yno yn ein cwrdd !" 

Oan iidgom y gloddestwyr 

Nichlywirmwyo'aUais; 
Rbydd hwn ei rybudd noeol 

I holl gatrodau trais ; 
Fe hxina'r haul ysblenydd 

Yn esmwyth wely'r ddn ; 
I gysgu gan ddystawrwydd, 

Y siiir daear gron. 



CANIAD IX. 

BOSAir XBAOWTODOLSEB AO ADGTFODIAD T KXIBW. 

Arwyddion Naturiol.— Oydd yr Arglwydd yn dyfod yn ddisymwth.'— 
Yr Archangel a Bloedd Udgom Duw.— Yr Effaith.— Yr Adgyfodiad. 
— Y M6r yn rhoddi i fyny y Meirw.— Kewidiad y rluu byw.— Galar 
Angau.— Byd yr Ysbrydoedd. — ^Ydyrfa fitwr yn esgyndrwy yrawyr. 

I. 

Yr haul yn ol ei arfer, 
Sy'n dringo'r wybren fry ; 



TR ADGTFODIAD. 59 

Ond braidd nad 3rw*n ara&ch 

£i gamrau nag j bu ; 
Y Uoer a Uu yr wybren 

Ymdroant ar eu taith ; 
Rhyw ddwysder annatoriol 

Sydd yn yr eigion llaith. 

No6 Sadwm olaf amser, 

Aeth o a&elion byd ; 
Boreu-ddydd Tragwyddoldeb 

A ddysgwyliesid'c'yd, 
Yn awr sydd wedi gwawrio, 

Byth i fiushludo mwy; 
Holl ddyddiau oesoedd daear, 

I'r pen dirwynwyd hwy. 

Nid ydyw y simneiau, 

Yn mygn megys cynt ; 
Mae^r mwg i lawr yn syrthio, 

Heb arno gyffiro g¥^t ; 
Nid ydyw'r ych yn brefu 

Ar wadLod d61 na rhos ; 
Mae'r byd yn hir yn deffiro 

O hiin ei olaf nos. 

Y saint yn ny&der trallod 

Edrychant tua'r nen ; 
Anfonant weddi wylaidd 

Hyd at eu santaidd Ben ; 
Wrth graffu ar yr wybren, 

Cazifyddant ynddi fod. 



60 TR AD6TFODIAD. 

Rjw alwg anaxfool — 
Mor olaa mae yn d'od ! 

Heb OCToawr yn ei ddysgwyl, 

Fel lleidr yn nlirymder nos ; 
Xeu wewyr gwraig yn esgOTy 

Neu fel yr enfys dlos, 
Yn darfod mewn amrantiad, 

Ar lawer gwlawog ddydd ; 
Ymdoriad dydd yr Aiglwydd, 

Yn sydyn fblly bydd. 

Yn neso, uwch y ddaear 

Y gwelir Angel nef ; 
Mor chwim yr hollta'r awel 

A blaen ei aden gref ! 
Ei wLsgoedd yw cymylau 

O danbaid euraidd liw, 
A deil ei law alluog, 

Aur emog '* Udgom Duw/^ 

Yr udgom hwn ni swniwyd 
O'r blaen uwchben y Ilawr ; 

Darparwyd ef yn nnig^ 
At y ddychrynllyd awr ; 

Pan i ganolbarth bydoedd» 

Y grymus angel ddaw, 
Ei adlaiB gogoneddus^ 

A dery'r byd k braw : — 

" Deflroweb, deula Adda» 
Mewn mynydd, bryn, neu dd61 ; 



YE ADGYFODIAD. 61 

Neu yn ny&deroedd eigion, 

Na leched un yn ol ; 
Doed deiliaid bro xnarwolaeth, 

A Uuoedd uffem faith, 
Gerbron gorseddfaino lesu 

I'w bamu am eu gwaith." 

II. 
Dole&u cryf yr udgom croch, 
Drwm ruant fel taranau broch, 

Y Greadigaeth wrth ei lef 
Ysgydwir gan ystorom gref ; 
Dirgryna bydoedd hyd eu sail, 
A siglant megys egwan ddail. 
Ymdreigla*r Uais o*r Dwyrain hyd 
Derfynau pob Llewinol fyd. 

Dde i Ogledd drwy y nen, 
Dyrua yn yp wybr uwchben ; 
Mae'n galw ar bob enaid byw, 

1 ymgyfarfod yn ngwydd Duw ; 

Y marwol gyrph dan rwymau'r bedd, 
£i laiB a gly want yr nn "wedd ; 
Mewn dychryn y gwradawaV m6r, 
Ar benderfynol alwad I6r. 

HoU feddauV byd yn agor eydd, 
Dangosant eu trysorau cudd ; 
Pob clust a glyw wahoddiad Nef, 
Cyd-ddeflfry pawb gan rym y Uef ; 
Cydgodant o'u gwelyau pridd, 
Bawb yn gy&rtal—- bawb yn rhydd. 



62 ITR ADGTFODIAD. 

Uwch oesoedd dry yn fodau hjw 
Ar uchel ddolef odgom Jhsw^ 
Fob qh anadlodd awyr nel^ 
Ddihima ar ei rybodd ei»— 

Y babao gwan oewidiai'r bm. 
Am gell yn ngwaelod beddrod dik ; 

Y plentyn bacb a aeth mewn hedd, 
O fynwes mam i fynwes bedd. ; 

Y feinir deg a'r gwridog lane,' 
Fu yn fareol ebyrth tranc ; 
Yr bofibs dad a'r dyner fam, 

A gollwyd gan eu plant dinam ; 

Yr ben metbedig, lur ei oes, 

A gnrwyd gan y g^wyntoedd croes ; 

Myfyrgar athronyddion byd, 

A'r sa wl ar wagedd rodd eu bry d ; 

Y doeibwr craff, a'r symlyn tlawd, 
Fu i oferwyr ffol yn wawd ; 

Y drwg a'r da, y gwych a'r gwael, 

Y cybydd a'r cyfranwr hael ; 
Ami un y bu teymasoedd byd 
Yn ymgrymedig wrtb ei gryd; 

Ao yntau*r caetb, na pbrofodd bedd,- 
Nes iddo orphwys yn y bedd ; 
Ar unwaith y cyfodant bwy, 
Owabaniaetb ni banfoda mwy. 
O gynhwrf y terfysglyd lawr 
Yn mbryder yr adgodol awr, 
BryB dde£&y Adda, cwyd i*r Ian, 
A'i deulu, o'u cyntefig fan ; 



TR ADOTFODIAD. 68 

Y cynddiluwiaid, gawraidd hil, 
Ymddyrchu wnant o feddau fil. 
Anwiriaid diluw, dyrfa ddii, 
Gyfodaut yn afrifed lu ; 
O dan y bryniau dyfod wnant, 
Yn eigion m6r eu de£^ c&nt. 
Macpela hen yn agor sydd, 
Cbrweddle Abr'am &wr ei ffydd ; 
A'r Uaneroh nad adnabu dyn, 
lie claddai Idr ei was ei him, 
Mewn gwevryr dwys yn gym sydd 
Qorph Moses i oleuni dydd. 
Mewn dirfawr firaw a chyflym fiys 
Yr ymagora beddan'r blys ; 
A hoU aberihau maes y gwaed, 
Sydd yn cyfodi ar eu traed. 
Marathon a Pharsalia sydd, 
Yn rhoi eu oaelidon heddyw*n rhydd ; 
ThennopylfB ei ddewrion g^r— 
Pob dewr ei gadwen yno d^. 
Gwaed&esydd Alexander Fawr, 
A Ceesar fii'n anrhei<ihio'r Uawr, 
Y maent yn fyw— fel gwellt y maes, 
£u meirwon gwyd ar ruad Uaes 
Yr udgom sydd yn galw dyn, 
At orsedd Rhoddwr b6d ei hun ; 
A Morfist Khuddlan, is ei hesg, 
A gadawodd gelaneddau Ilesg, 
Am lawer oes, csgora hi 
Ar gofion hen wladgarol gri. 



64 TB ADGYFODIAD. 

Ac Ynys Enlli, fitch ei maint, 
A gnddir gan gymylau saint. 
Fob dyffiryn, d61, a ehwm, a pliant. 
Fob rhedle afon, gwaelod pant. 
Fob seiliau craig, pob mynydd ban, 
Y gwyrddlas fisies, a*r unig Ian ; 
Fob creigiog drum, pob bryniog g6r, 
A holl waelodion eang m6r, 
Holl dywod byd, holl bridd j llawr, 
Sydd yn yr esgoreddfa fawr. 
Dinafloedd cedym gynt a fa 
Yn gladd£Ei annifeiriol lu*, 
Ysgydwant bob adfeiliog gam 
O holl weddiUion deiliaid bam ; 
Hen feddau'r Aipht fd*n ysbail byd, 
Adferu gwnant eu meirw i gyd. 
Cwyd Anghrist ei haiamaidd droed, 
£r dangos p'le ei gaethion rhoed, 
Holl ebyrth ei gudd-geUoedd dOi 
Esgynant i'r goleuni fry. 
A dychwel mae y pedwar gwynt 
Ferthyrol Iwch chwalasant gynt. 
Cynauaf daear, addfed yw, 
A xnedir ef k ohryman Duw ! 

III. 

Mewn eigionau, mae rhwng oreigiau, 
Yn nyfiiderau, mnriau m6r ; 

Ystafellau, boddiad oesau, 
Dan fynorol, ddyfrol ddor ; 



YB ADGYFODIAD. 65 

Ysgafii d6nau, gwyrdd eu Uiwiau, 

Dawnsiant d6nau, uwch eu pen, 
Yn mhelydrau haul y borau 

Dan weniadau nodau nen ; 
Gwena Angau ar y cellau, 

Fel ei hawliau ef ei hun ; 
Ond mewn mynyd, difrif arswjd, 

Pawb ddeffiroir o'u cysglyd Mn. 

Tonau tawel, Is yr awel 

Qwyd yn uchel« gad yn awr, 
Yn derfysglyd dorf wreichionllyd, 

Eistedd arswyd ar eu gwawr ; 
Dryllir bolltau hen ogo&u, 

O'u crombilau oU yn rhydd ; 
Caethion Angau, ddont yn rhengau, 

Allan o bob cellau cudd ; 
Wyla yntau ar eu holau, 

Halltach dagrau nag un don, 
GhreVd eu codiad sydd drywaniad, 

Ingol frathiad yn ei fron. 

Yna cipir y rhai byw, — 
Uai n^ th'rawiad amrant yw, 
Er pan oeddynt ar y Uawr, 
Ond cyflymu maent yn awr, 
Drwy y denau awyr lem ; 
Taflu wnant eu holaf drem, 
Ar yr angbyfsoiedd fyd 



66 YE ADGYFODIAD. 

Oedd mor anwyl yn en bryd— 
Eiliad a'u newidiodd hwy 
Meibion daear nid ydynt mwy! 
Dros bob maes a ddaliai fedd, 
Angau red k siomgar wedd, 
Mawr yw ei wae, mor drwm ei och ; 
Pob ochenaid sydd yn grocb 
Cenfydd nad oes mwy i'w cael 
DdeHiaid i'w dirogaeth wael ; 
Qynau'n llawn — ^mae'n awr yn Uwm, 
Sudda mewn anobaith trwm. 

Hades yn ymagor sydd, 
MiMl o ysbrydion endd, 
Milfil arall gyda bwy, 
A mil-filoedd fwy n& mwy ; 
Myrdd ar fyrdd a myrdd o'u hoi 
Torf ar dorf yn d'od o'i chol ; 
Liu ar lu a lleng ar long, 
Ymddyrcliafant rheng ar reng ; 
TywaUt hi o'i heang byrth, 
Luoedd fel parhaol wyrth ; 
Bodau digyrph ]^ i'r Ian 
Pel flfynonau'r dyfader, pan 
Y bwrlyment oil jm nghyd 
DdyfrUi' cryf er boddi'r byd ; 
Felly daw ysbrydion byw 
Adeg eu haduniad y w, 
Gyda'r cyrph mewn llygredd fu^ 
Ond yn awr a gyrchant fry, 
Ac ysbrydion gwlad y cudd 



YR ADGYFODIAD. 67 

Yn cyflymu atynt sydd ; 
Fel cymylau yn eu Bun, 
Eto unig y w pab im, 
Fel pe na bae yn y byd 
Neb ond Duw ac ef yn ngbyd. 

O'r ymuno sydd i'w mysg 
Fel drwy reddfol, ddwyfol ddysg! 
Corph ac enaid yn cyd-gwrdd — 
Unant — a phrysurant ffwrdd ; 
Dwy-ran wasgaredig dyn 
Ar amrantiad sydd yn un ; 
Nid oes baban llesg ar ol 
Heb ei ysbryd yn ei gol ; 
Bywyd yn teymasu sydd— 
Caethion angau oU sy'n rbydd 1 
Gwag yw oerion gellau'r bedd, 
Qwag jrve'r cefhfor gwyllt dibedd ; 
Gwag yw Hades gyda bwy, 
Cell o'u mewn ni lenwir mwy ! 

V. 

Yn ngbanol dycbryniadau'r Uawr^ 
Qorlenwir cyntedd wybren few? 
Y ddirif dorf yn esgyn sydd, 
Yn uweb a nes i oror dydd ; 
Ac wrth ymgodi tua'r nen 
Mor astud tremiant oil uwch ben, 
Fob Uygad yn sefydlog sydd 
Fel pe nad allai droi yn rbydd. 
Pryderus drem sydd ar bob gwedd. 



68 YB ADOTFODIAD. 

Wrth nesa at j ddwyfol sedd ; 
Y drwg sy'n llawn o fewnol gur : 
A'r duwiol deimla hiraeth pur 
Am weled gwedd ei Ddwyfol Erawd, 
A thremio ar ei ddynol gnawd 
Sjdd gynllun hardd o'i gorph ei hun; 
A cbael molianu Mab j Dyn, 
A'i fythol weled fel j mae, 
Mewn ardal na theymasa gwae. 



CANIAD X. 

T VABN DSAOWYDDOL A DIWEDD AMSER. 

Mab y Dyn yn dyfod yn ei ogoniant. — ^Yr oisedd wen fawr. — Y didoliad. 
— Hyder y saint — Yr annuwiol yn dymuno ar i greigiau a mynydd- 
oedd en cnddio. — Distrywiad y ddaear. — Yr elfenau gan wir wres yn 
toddi. — Y cyd-ymollyngtad. — Ni bydd amser mwyach. — Satan yn y 
&ni. — Y Fam a eisteddodd.— A'r Uvfrau a agorwyd. — Bamu y 
meirw yn ol eu gweithredoedd — Bendigedigion y Tad. — " Deuwch." 
— Y rbai melldigedig. — •• Ewch." — Cyfiawnder yn cloi y dorao. — •* T 
gelyn diweddaf a ddinystrir yw yr angaa/' — Y gan ddiddiwedd. 

I. 

Agor mae gororau Nef 
Uchel adsain dolef gref, 
Forth ar borth yn agor sydd, 
Yn ardaloedd bythol ddydd, 
Liu ar lu^ddylifEi 'i maes, 
Swn eu hudgym sydd yn Uaes, 
Ueng ar leng ar belmynt gwawl, 
TJchel leisiant beraidd fawl, 



YR ADGYFODIAD. 69 

Nef ar nef ymagor wna 
Megys blodau tlws yr ha\ 
Fan J tywallt haul ei wres 
Arliynt mewn adfywiol d^ ; 
Felly ger y nefol Haul, 
Egyr bydoedd fyrdd eu dail, 
Ao o flaen ei wynebpryd 
Taenant addurniadau drud ! 
Byd ar fyd mewn cyffix) mawr^ 
S^ ar 8^r sy'n ffoi yn awr, 
Syrthiant megys ffigys tr 
Yn nhanbeidwres dwyrain dir. 
D'rysa'r blaned ar ei thaith 
Drwy yr eangderau maith, 
Try y seren wlb o'i lie 
Nofia drwy eangder ne' ; 
Diano i bellderoedd bod. 
Draw o'i ben awyrol rod ; 
Nes wrth nerth ei rhediad chwimt^ 
Y difUuia hi yn ddim! 
Wele*r lloer yn gylch o waed — 
Ail i'r olwg hon ni chaed ! 
DacwV haul yn sachlen flew, 
Diffodd mae mewn caddug tew ; 
Sachlen a oruchuddia'i bryd • 
Pan yn dod i angladd byd ! 

Dyfod y mae Bamwr byd» 
Nid k dirmygedig bryd 



70 YR ADGTFODIAD. 

Fel J daeth i Bethlehem, 
Ond mae tnawredd yn ei drem ; 
Gwisg o'i gylch danbeidrwydd net 
Ar gerubiaid merchjrg ef ; 
Arch-angelion eedym I6r 
Sydd o'i gylch yn rymus gdr ; 
Holl gerbydau dirif Duw 
Lanwant yr orymdaith wiw, 
^ n ngogoniant engyl m&d, 
Yn ngogoniant pur ei Dad, 
A'i ogoniant mawr ei hun, 
Dyfod mae i famu dyn ! 

O ! aneirif osgordd I6r, 
Amlach yw nk thywod m6r :— 
GweDtglas — coedydd—llysiau — dail, 
Ni wna Uwch y byd ei hail — 
Tyrfe ddysgker, goruwch rhif 
Yn cyflymu megys llif— 
Holl fyrddiynau nef y nef 
Weithion a'i cylchynant ef ; 
Mae coronau ar ei ben, 
Amlach ynt nk s^r y nen ; 
Y gogoniant ar ei rudd 
Yn ofiiadwy danbaid sydd ; 
Ffoi mae'r ddaear, ffoi mae'r ne' 
Khagddo ; ni cheir iddynt le ; 
Sigla, cryna Uawer byd, 
Dan belydrau dwyfol bryd ; 
Holl ogoniant Duw ei hun 
Sy'n addumo Mab y dyn ; 



YR ADOYFODIAD. 71 

Yn yr enfys uwch ei ben 
Flethwyd tlysaf liwiau'r nen, 
Gorchest cread^^aeth yw, 
Addumiadol gerfWaith Duw. 



II. 



Fry daow'r ogoneddus sedd 

Yn cydymdori ar bob gwedd, 

Mor uchel hi ! mor danbaid yw ^ 

Fel maimor dan belydrau gpwiw, 

Mil myrdd o heuliau t^g eu glain, 

Neu'r JaspiB a'i belydrau cain. 

Gwen orsedd lawr ! taenedig lii> 

Yn ngbanol yr wybrenau fry ! 

Cyd-blethiad tenau awyr wen, 

Cyd-liwiad holl enfyaau nen, 

Cyd-wead o linellau gwawl, 

A batd belydrau yn ddidawl 

Yw bi ; a golwg ar ei bail 

Ni cbafodd ein daearol haul, 

I wrando dedfiyd bwymg hon 

Dylifii bydoedd ger ei bron ; 

HoU deulu Adda*tt sefyU sydd 

Yn gyfan ar yr olaf ddydd, 

Mae pawb yn nghyd. O fewn nn man 

Ni choUwyd hen na baban gwan — 

Dwy dyrfii eu didolwyd hwy— 

A byth yn un ni byddant mwy,— - 
P 2 



72 YB ADGTFODIAD. 

Cydgwrdd— didoli — jsQslt bjih • 
A'r cyfan oil yn gynt n^'r diviryth 
Anadlant oiewn cyflymder mawr 
Yw tynged holl drigolion llawr. ■ 

Un dqrf a edrych J&y yn lion,' • 
Amheus fraw nid oes yn hon, - 
Pob calon mewn dedwyddawl fiyd 
Groesawa Brynwr mawr y byd,. * 
Hwy welant fyti^d yn ei wedd 
A buddngoliaeth ar y bedd, 
A bythol fywyd gydag ef. 
Yn uchelderau'r drydedd nef. • 

Ond OcK I y ddii annuwiol dorf 
Pob glin sydd laes — ^pob pryd yn llorf, 
Pob calon yn grynedig 3ydd 
Teymasa arswyd ar bob .grudd, 
Cydwybpd rua megys arfli, 
A'r meddwl sydd yn Uawn o Trarth ; * 
Daetb awr eu bam, a'i dechreu hi 
Wynebant mewnwdirdynol gri. 
At i fynyddoedd uwchaf byd 
£u cuddio rhag digofiis bryd 
Yr hwn eistedda ar y sedd, 
A thaer ddymunant am i'r bedd 
Eu derbyn oil i V freichiau 'n ol, 
I fythol huno yn ei g61. 

Y ddaear glyw eu herchyll gawr, 
Malurir Li gan chwyldro mawr ; 



«» 



YR ADGYFODIAD* 73 

• 

Fob maes, cyfandir, ynys gryn, 
0*r mynydd baleh i fynwes glyn ; 
Syrth Basan i ddyfnderau'r m6r, 
* Ffy Carmel rhag gelyriion I6r ; 
Ararat hen-fti gynta'n syeh, 
Ymwibia mewn dychrynllyd ddrych 
.1 eigion pell, fel pe mewn ofti, 
Am ddychwel gynt y donoedd ddofia, 
Llam Sinai 4g ochenaid grocb, 
I'r cofiis f6r a elwir Coch. 
Glogwynawg gribau India -bbeth, 
Ddaliasant bob tymhesdoedd nbeth; 
Mewn brys adlamant oil o'u Ue, 
Ac, yn Ue cuddio g^lcm ne', 
Ymsuddant mewn eigionau mawr 
A throstynt caua'r dwfr yn glawr ! 
Amerig a'i diadwynau hyf 
Chwarddasant ar ystormydd cryf, 
Yn mbell uwchlaw y cwmwl dA 
Y codent hwy eu penau fry ; 
Haul oesol drigai ar eu crib, 
Ond dyma hwythau ar eu gwib ^ 
I ddwfii eigionau m6r y D^, 
Ac nid oes mwyach ond eu lie I 
Mynyddoedd Affiig £u yn hir 
I ddynion yn anhysbys dir, 
Sydd oil yn teimloV chwal& fewr, 
Ymestyn dros ororau'r Uawr. 
Yr Alpau ban fu'n gwisgo id, 
Yn benwisg ar bob tymor ha' ; 



74 YB ADGYFODIAD. 

AV hen Earwynion codi wnant, 
A'u ILoches yn M6r Tawcb a gant ; 
HoU fryniau noeth Celyddon lom 
Qyfodaat eyda rhitad ffirom. 
ra.yxnrufryniawgsyddyBawr, 
A'i biyniau mewn cbwyldroad mawr ; 
Iselaidd gadwen Dyffiyn Clwyd, 
OH gwely hln, frawychus gwyd ; 
Cwymp Gogartk rhag ei flaen i lawr, 
Ac ymollynga'r Penmaen Mawr» 
y Wyddfa d^ a'r cwmwl Uwyd, 
Ysgaru maent ; Eryri gwyd, 
Ac yu y Werydd disgyn hi, 
Nid yw ond tamaid bach i'r Hi' ; 
An agor ei fochgemau wna, 
A Cbader Idris ynddynt ca ; 
Yr Aran serth a Berwyn bir, 
Flumlumon a'i fynyddig dir. 
Y Mynydd Du a'r Banau ant, 
Ymguddio yn Mor Udd a wnant, 
A cbwardd y d6n kg ucbel lef, 
Ar siomiant boll elynion nef ! 
Ymffitglu mae adfeiUon byd, 
A tbanllyd bentwr yw i gyd ; 
Nid oes a'i dalia yn ^ le, 
Ar ol eyflawni bwriad Ne/ 
Cyd-ddettyd ei elfenau'n awr, 
Angerddol wres a'u tawdd i l&wr ; 
Mae'n cyd-ymoUwng*— try yn ddim. 
Pan welir angel mawr ei rym» 



YR ADGYFODIAD. 75 

Yn dyfod me^s corwynt cryf 
Yn arwain yr Tstormydd hyf ; 
O'i fflamlljd law y cyflym hylli 

Y torohog fellt a'r tanllyd fyllt ; 
A llais yn ail i daran gref 

Y gwyaia koU amgylchoedd aef 
I sefyU ar eu hoesol daith ; 

Ao yna mewn mawreddus iaith 

Y twng i Dduw na syflant hwy 
Ac na anadla Amser mwy,-— 
Ac Amser syrth yn wisg ei gein, 
Byth ni ysgoga ef draohefa ; 
0*r pethau sydd, yr aeth ar goU, 
Mae Tragwydddldeb oil yn oil,— 
Yn amser y dechreuai'r dydd, 
Ond amser wedi trengu sydd, 

Cyn gweithio oylch ei ddydd yn Uawn, 
Byth, byth ni welir ei brydnawni— 
Diderfyn Dragwyddoldeb yw, 
Difesur gan belydrau gwiw, 
Yr haul a'r Uoer a'r nefol lu, 
Qjnt yn mesuro amser fu ; 
Un dydd fydd mwy, a Duw y nef 
A'i fythol hanfod mesur ef. 

Oerllaw y frawdle, wele lu 
Cadwynog lengau nffem ddii. 
Fob un sydd lawn o ysol ddig, 
Fel yr euogrwydd ynddo drig ; 



76 YK A.DGYFODIAD. 

Yn difEt heb ddyfetha dim, 

nerth eu dirdyniadau Uym. 
Saif Sataa yn j flaenaf res 

A thalcen o bardduol hres ; 
Gwel mai oferedd fti ei waith, 
Mewn milfil o gynllwynioB maith ; 
Gwel iindeb per£^th Duw a dyn, 
' A theimla' i fythol wae ei bun ; 
Qwel fyrdd o deulu dyn mewn bedd ; 
Yn ysbeiliedig gwel y bedd, 
Ymnydda gan ddigo&int Uym 
A cbryna ger anfeidrol rym ; 
Cynddaredd byd ei ruddiau dring, 
liawn ydyw o siomedig ing ^ 
OaA beiddiol yw yr olaf drem, 
A cbwery ar ei brydwedd lem. 
YnaH drycbiolaeth gul ddigig, 
Ymddengys Angau yn ei ddig ; 
Gerllaw i Satan, sefyll mae, 
Yn Uawn o bersonoliaeth gwae ; 
Dirdynir ef gan arswyd tranc, 

1 ben y daetb ei reibus wane. 

III. 

Ar ei orsedd eistedd lesu 
Mor urddasol yw ei wedd ! 

Ar xm. Uaw y dalia angel, 
Drymion agoriadau'r bedd ; 



YR ADGYFODIAD. 77 

Anferth agoriadau uffem, 

Fuont yn ddiddefnydd c'yd, 
Ddalia grymus angel arall 

Ger yr euog dorf i gyd. 

Khydd y Dwyfo^ Famwr anmaid— 

Ac agorir llyfrau'r Fam ; 
Ck)fi:es hoU weithredoedd dyniou 

Sydd yn gyfan yn mhob dam ; 
Nid oes fwlch o drosedd Adda 

I Nos Sadwm ola'r byd ; 
A thywyna ei cbynwysiad, 

Megys mellten' i bob bryd. 

Gwel pob llygad ei becbodau 

Megys mewn llytbyrenau ika ; 
Nid oes un o*r boll linellau 

Yn aneglur nac yn £bi ; 
Pob cydwybod a'i bateba 

Fel trydaniad cryf ei bun ; 
lesu yna a gyboedda 

Fytbol ddedfryd ar bob iin. 

Gwena'n dyner ar fifyddloniaid 

Fu yn wylo dan y groes ; 
Ghrabodd bwy i'w deymas nefol, 

I fwynbau anfarwol oes : 
Owga ar y dorf elynol, 

Nes y £foant oU yn llu 
Llawn o anobeitbiol le&u 

I ddyfnderau uffem ddu. 



78 TR ADGYFODIAD. 

Hed cyfiawnder ar eu holao, 

Rhwjga*r awyr fel j wawr, 
Diflgyn wna drwy'r eangderau, 

Ooa ddorau uffem &wr, 
Groch yw rlmgl j rhydlyd fcJltau, 

Yntau a ddycbwela fiy, 
Qan chwymdaflu yr allweddau, 

I eigionau'r awyr ddtl. 

Clywir adsain dwys rudd&nau 

T colledig, eu<^ rai ; 
Hirdrwm adsain mae'r aUweddau, 

Megys rhuad m6r ar drai ; 
CFwrando mae y damnedigion, 

Nes yr attal pawb eu chwyih, 
I roi dolef fwj echrydus — 

Dyica ni'n dbuenus byth !" 

Qrdia Angel ciyf yn Angun 

Ymaith y chwym gipia ef ; 
Amo yr edrycha bydoedd, 

Trwy y nefoedd traidd ei lef ; 
Dystaw yw'r aneirif dyrfa, 

Nid oes llais na mimnnr can ; 
Pan y disgyn yr arch elyn, 

I eigionau'r Uyn o dan. 

dywed wneir ei groch ochenaid 
Yn ymgodi uwch y don, 

Yna-sudda iddi eilwaith, 
Ac ni chyfyd mwy o hon ;-* 



YR ADGYFODIAD. 79 

Anoau, pie mae'th oruchafiaeth 

P'le dy fuddugoliaeth, fedd ? 
Llwyr orchfygwyd chwi eich deuoedd 

Gan alluoedd Brenin Hedd ! 

Llyncwyd Angau ! do, yn ddiau 

Seiniwch eich telynau saint ! 
Swniwch uchaf nodau moliant — 

Darfu cystudd, cur a haint ; 
Chwithau fydoedd, llawenychwcb, 

Unwch yn y felys gainc, 
Chwydda fel taranau nerthol, 

Ger y ddwyfol orseddfainc. 



MAKWNAD 



MRS. HEMANS 



Ganwyd hi yn Llynlleifiad, Medi 25, 1793. 

BU FARW YN DULYN, MAI 16, 1835.* 



^*^>^s^^^s^t^^^S^^S^^^^f^^^^^^^^^^m 



"Calm on tha boiom of thy God 

Fur spirit ! rest thee now ! 
Even while with xu thy footsteps trode 

His seal was on thy brow. 
Dost to its narrow house beneath ! 

Soul to its idaoe on high ! 
Tney that have seen thy look in death 

Mo more may fear to die." > 

M Beddar graph: Gvrel y peniU olaf. 



Y ddaeax hon sydd gartref tristwch du, 

A noddfa ydyw i ofidus boen ; 
0*i mewn diflana pob mwynderau cu, 

A chilio'n gyflym wna pob siriol hoen ; 

• Drwy annibendod y llythyrdy, ni chyrhaeddodd y farwnad hon i 
Ruddlan hyd Gorph. 17eg yn lie yr 16eg; ac o ganlyniad, ni bu o dan 
sylw y Beimiaid, 



MABWNAD MRS. HEMANS. 81 

Fan godo Haul heb gwmwl ar ei rudd, 
I wasgar ei dyneraidd, fore wawl,— 

Pan g&n yr adar wresog groesaw dydd« 
A pban offiymant eu plygeiniol £siwl ; 

Ymleda cwmwl dii ar draw» 7 nen, 

A ohuddia'r cyfan a'i gaddugawl len. 

Fan egyr rhosyn ei ddalenau lion 

I berarogU'r dyner awel fwyn ; 
Ceir gweled cyn y treigla diwmod bron 

Ei fod yn prysur wywo ar y Uwyn ; 
Pan fyddo'r goedwig yn ei mantell werdd, 

Ar fryniau gwlad, neu wrth ddinasaidd byrth, 
A'r adar ynddi yn cydwau eu cerdd 

Daw Hydref oer, a*i dail yn gyflym syrtb; 
Ac felly yn ei noethder, unig, llwm, 
Rbaid iddi ddsd ystormydd, gauaf t^m» 

Er dyfod gwanwyn a'i gynarol wfen, 

Ac er i'r wybren wenu ar ei daitb ; 
Ni chaiff ei ddail na'i flodau dyfu'n hen, 

Anurddir hwy gan ddagrau hinsawdd laith r 
£r gwisgo daear yn ei swynion haf, 

Ei gwycbedd ddaw yn fuan iawn i ben ; 
Ymgilio wna fel gwrid o rudd y claf, 

Diflana*r cyfon yn oer wyntoedd nen ; 
Ni bydd ax fyr ond cofio'r hyn a fu, 
Ag athrist bryd, a tbeimlo gauaf dd^ 



82 MABWNAD MRS. HEMANS. 

Wei, felly mae ; hyn ydyw tynged dyn, 

Nid y w ond ofer dodi arao serch ; 
Ni phery'n mw3niiant Ond fel bore hdn^ 

Pan hofifo'm rywun, fe ddaw angau erch, 
A'i gipio wna am byth o*n cyrbaedd ni ; 

Er maint ei glod am rinwedd, dysg, a dawn, 
Ein gadael wneir i wylo dagrau'n Ui', 

Am na cbadd dreulio gyda ni ei nawn : 
Bydd drwm ein gofid, a bydd lem ein loes. 
Am iddo gilio yn moreuddydd oes. 

Felioia H^ttANS ! dy adgofion cu, 

Enynai'r praddaidd fyfyrdodau hyn ! 
Yn nghanol bywyd y'th gymerwyd di, 

Dy guddio wnaed yn oer briddeUau'r glyn, 
Pan oedd cenedloedd yn mawrygu^tb g&n, 

Newidiai angau dy bawddgaraf wedd ; 
Pan dwymid Brydain k*th awenol d&n 

Tydi osodwyd yn nbywyllwcb bedd ; 
Dy angau fu yn debyg iawn I'tb oes, 
Dy lestr a ddrylliwyd gan awelon croes. 

O Fercb yr Awen ! dwys a pbrudd y drem, 

Fr golwg ddwg dy yifa boenus di ! 
Tmddengys rbywbetb megys tynged lem, 

Mewn cryf eiddigedd at dy glod a*tb fri ; 
A gwedd ddrwg-dybus bi amgylcbai'tb gryd, 

Fel pe am ddecbreu yno ar ei gwaitb ; 
Dy riaint wasgodd k cbolledion byd, 

I ddecbreu croesau dy ddaearol daitb ; 



MA.RWNAD MRS. HEMAN9. 88 

Ond nid oedd colled na wylofus gri, 
Yn ddigon Uym i lethu'th ysfaiyd di. 

Dy ysbryd oedd yn brwydro k phob nerth, 

Ni fynai suddo yn nhrallodion oes ; 
lydi ni chrynit rhag y llwybrau sertb-r- 

Ni'th lethai siomiant gyda chwerwaf loee ; 
Fel eryr nerthol yn yr awyr fiy, 

Yn Byth ymgodi tua bro yr Haul ; 
Fel hyny uchel yr ebedit ti, 

nwoh Uin drallodion, heb yn ami eu hail. 
Qan dremio gyda dirmygedig fryd, 
Ar hoU ofidiau dreiniog Iwybrau byd. 

Yn ieuanc iawn yr hoffiust natur hardd, 

Dy enaid lanwodd kg ysbrydol Bwyn ; 
Edrychaist ami gyda llygad Bardd, 

Nes gweled harddwch yn mhob gwig a Uwyn; 
Dy galon deimlodd ei dirgelaidd lais, 

Fel gwysiad dwyfol yn dy wahodd di 
I'w ff^ddlawn ddilyn ; ac yn ol ei chais 

A glewder Bardd y pur ddilynaist hi ; 
Nes gwasgu gemau o bob cwmwl Uwyd, 
Gusanai ruddiau Moelydd Dy£fryn Qwyd. 

Er nad oedd hi yn ferch i Gymru Hen— 
Ei gwythi lenwid gan allforawl waed — 

Derbyniodd awen Cymru gyda gw^n, 
A'i giymus ysbrydoliaeth ami caed ; 



84 SIARWNAD MRS. HEMANS. 

Dilynodd hi drwy ddoldir, cwm, a glyn ; 

Dros wyrddion lethri i'r iselaidd bant ; 
Eisteddodd gyda hi ar ael y bryn, 

Cyd-rodient lenydd y farmurawg nant ; 
A myiiych iawn y byddent law yn llaw, 
Yn gwrando taran y rhaiadrau draw. 

Pob ogof hen, neu wyllt glogwyni craig, 
A gwyll y goedwig mewn comelau prudd ; 

Y droellog afon, ac ymylauV aig, 
Ddadlenent iddi ddrychfeddyliau cudd ; 

Y bwthyn bach, a gardd is godre'r coed, 
A*r eiddew gwyrdd yn lledu ar ei fur ; 

Mewn man na sangodd pendefigaidd droed, 

Oedd fel paradwys i*w theimladau pur ; 
Ac hoffach oedd, os byddai iachus blant 
Yn difyr chwareu ar ymylau'r nant. 



Ei meddwl braidd yn rhy ysbrydol oedd 

I drigo mewn tymhestlawg, siomgar fyd. 
Lie mynych deimlir gonnes, trais, a bloedd. 

Lie gweHr camwedd o erchyllaf bryd ; 
Yr ydoedd fel rhyw sylwedd canaid, pur, 

Na chawsai ddethol ei briodol le ; 
Neu fel planigyn mewn Gogleddol dir, 

Ddylasai fed yn nhyner hinsawdd De ; 
Neu megys un o hoff ysbrydion nen, 
Gollasai'r ffordd i V gartref gwych uwch ben. 



MA.RWNAD MRS. HEBCANS. 85 

Yn myd y wylo, mawr yr hoffid g&n, 

Ac fel yr Eos, melus oedd ei cherdd ; 
Yn ny&der nos, heb y goleuni glkn, 

Yn nhewion Iwyni pell y goedwig werdd ; 
Ac fel yr Eos, pan y mae ei bron 

Yn cael ei ph^ gan y blaenllym ddrain, 
Melusach ydoedd hoU ganiadau hon, 

Ei Uais gyfodai i bereiddiach sain, 
A'i henaid grymus bedeg wnae yn mhell, 
I gasglu blodan yn y " Wlad sydd well." 

Dihysbydd ydoedd ei hathrylith gref, 

A*i dysg oedd gydradd a'i hnchelaidd ddawn ; 
Ar aden crebwyll, hi amgylchai'r nef, 

Gfan wau ei chka k tUws sidanaidd wawn ; 
Hi fedrai blethu addumiadau*r s^r, 

Benthyciai gudyn gan y seren wib ; 
O'r fforchog fellten gweai goron d^r 

I*w gosod ar y Wyddfe &lch ei chrib^ 
A throai gwmwl o felynwyn wedd, 
Yn wisg ysblenydd i'r awyrol s^dd. 

O wlad i wlad, ymdeithiai wrth ei phwys 

I sylwi ar brydferthaf geinion byd ; 
Ao fel argraphiad y goleuni glwys, 

Eu delwau tlysion cerfid ar ei bryd. 
Anadlai falm awdon tyner De, 

Aroglai lysiau peraidd Dwyrain bin, 
DrwyV Qogledd rhodiai, er mor oer y De, 

Yn mysg ucbelfrig hen goedwigoedd pin* 



86 MABWNAD MBS. HEMANS. 

Neu gwrendy gwynion alarch Gwlad yr I^, 
A'i wylltaf d6nau, pan eu dadgan wna. 

Ei bywiog ysbryd i'r Gwerddonau lion, 

lie gwisga Anian ei hawddgaraf w^n, 
Dramwyai ; He mae'r Orllevrinol don 

Mewn oesol ymdreeh gyda'r creigiau h§n ; 
Nid oedd drwy anian un olyg& dlos, 

Oreurid gan belydrau haul y dydd ; 
Neu a arianai llewyrch Uenad nos, 

Oddiwrth ei threiddgar lygad hi yn nghudd ; 
Holl natur blygai gyda gwylaidd sereh 
I daer geisiadau tyner awen merch. 

Er bod ei hawen fel ei rhyw ei^bim 

Yn fwyaf addas at destynau serch ; 
Hi fedrai rodio fel arwrol ddyn, 

Heb goUi dim o STFynion gwylaidd merch ; 
Syb William Wallace a enynai 'i chs^, 

Hen arwyr Cymru a fawrygai hi ; 
A gwych y medrai ei phrydyddol d^, 

Qynyrchu nodau o ryfelgar gri ; 
Holl ehediadau ei hathrylith gref, 
Oedd gyffiredinoly fel golenni Nef. 

Falmero^ Dartmoor^ a'r Amheuwr cis» 
Yn nghyd a'r gorau o'i barddonol waith — 

" Cysegr y Goedimg*^ is yr wybren l&s, 
A " Chofion Mmyw^^ a*u tyneraf iaith ; 



MARWlf AD MRS. HEMANS: 87 

A Uon " Oaniadau TWti*' gyda hwy, 

A*i '* Otoladol Oerddi** sydd yn Uawn o swyn; 
Ond yn ** Nghamadau'r Serch** canfyddir mwy 

fewnol nodwedd yr awdures fwyn, 
Y rbai'n ddadlenant wresog galon meroh 
Fd santaidd breswyl yr anwylaf seroh. 

Ond trist y dydd gadawodd Gymru deg, 
Gan ddewis cartref yn Iwerddon dir ; 

Nid Bbon t Wtlfa a'i hawelon ohweg, 
Fu Dulyn iddi ; ond ei nerth cyn hir, 

Adfeilio wnaeth, a buan dygwyd hi 

1 sefyll yn nghynteddau prudd y bedd ; 
Ond yn ei ohystudd trwm ei hawen gu, 

A daenai lewyrch ar ei nychlyd wedd, 
Cyn gadael byd, am dd3rBglaer wlad y gwawl, 
£i henaid ohwyddai gan emynau mawl. 



Ar forau Sabboth pan oedd gwanwyn mwyn, 

A bbdaa Ebrill yn addumo'r Uawr ; 
Pan ganai'r adar yn mhob gwyrddlas Iwyn, 

Y nyobai hi, ond ar y santaidd awr 
Pan gasglai'r saint i hawddgar demlau I6r, 

Enynai ynddi ysbrydoliaeth gl&n ; 
Ymunai 'i henaid ft'r moliantis g6r» 

Mewn Uawer cjrsegr a ddyrcha&i g&n ; 
Ei hodlau olaf cyn wynebu'r bedd 
Oedd melus ganiad am Sabboihol hedd. 



98 MARWNAD MBS^ HEHAN9. 

Y babell egwan.ei Hwyr ddattod gai, 

A'p bywiol ysbryd mewn nefolaidd nwyf 
A dyner giliodd ar ryw hwjrr yn Mai, 

Ao aeth i wlad gomweh daearol glwyf : 
Ei chorph osodwyd mewn unigol &n 

I huno'n esmwyth heb un ingol loes; 
Bydd hoff ei hdn, yn meddrod Eglwys Ann, 

Nes iddi ddef&o i anfarwol oes ; 
A'i cMn ei bun gorawcb ei banedd'dd(i 
Fynega fod yr enaid dedwydd fiy. 

Ein galar desfydd yn ei bemyn gwiw, 

Sydd uwcb ei pben yn mbriddell oer y Uawr: 

" Yn dawel iawn yn mynwes bur dy Dduw, 
O ddedwydd ysbryd ! gorpbwys di yn awr ; 

Dy rudd a wisgai nod ei ddwyfol hedd. 
Pan ar y ddaear trigit gyda ni, 

Y llwch ddisgyno i ddy&deroedd bedd, 
Qnd aed yr enaid i'w breswylfe fiy ; 

Y rhai a welsant dy drengedig w^n 
Mwy ni raid ofiii poenau angau b^n.'' 



W. OWEN, AKGRAPHYDD, CAERDYDD. 



i 



il 



-^.■; -^ 



